Opisyal na Pahayagan 
ng Rebolusyonaryong 
Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 


ISPESYAL NA ISYU BASAHIN AT TALAKAYIN 26 DISYEMBRE 2022 


Konsolidahin at palakasin nang ilang ulit ang Partido sa TK! 


Pakilusin at pamunuan ang higanteng lakas 
ng mamamayan para sa DRB! 


Puspusang labanan at biguin ang 
pasistang teror ng ilehitimong 
rehimeng US-Marcos-Duterte! 


Pahayag ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog 
Katagalugan (KRTK) sa ika-54 anibersaryo ng 
Partido Komunista ng Pilipinas 


Disyembre 26, 2022 


S okasyon ng ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista 
ng Pilipinas (MLM) taglayin natin ang di-matitinag na 
paniniwala sa kawastuhan at katiyakan ng tagumpay ng 
mga dakilang adhikain ng PKP-MLM sa isinusulong nitong 
bagong tipong pambansa-demokratikong rebolusyon na may 
sosyalistang perspektiba sa Pilipinas. Nararapat na gawin natin 
ang buong makakaya upang konsolidahin at palakasin nang ilang 
ulit ang Partido sa TK, pakilusin at pamunuan ang higanteng N n 
lakas ng mamamayan sa DRB at puspusang labanan at biguin ang NO MUN DIGMANG 
pasistang terror ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte. 7 7. BAYAN, 


Natatanging pagkilala ang ibinibigay ng Partido sa rehiyong AL NA SAGOT SA 
Timog Katagalugan kay Kasamang Jose Maria Sison (Amado 
Guerrero), pumanaw na Tagapangulong Tagapagtatag, ideolohikal 
na lider at guro ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at muog 
na sandigan ng rebolusyong Pilipino. Inilatag ng Tagapangulong 
Amado Guerrero ang ideolohikal, pulitikal at organisasyunal na 
pundasyon at direksyon ng dalawang yugtong rebolusyong Pilipino 
na nagsisilbing gabay sa pagsulong ng rebolusyon sa nakaraang 
54 taon. Nagbigay siya ng malaking ambag sa pagsusulong ng 
pandaigdigang kilusang proletaryo at pumagitna sa paglaban at 
pagtatakwil sa modernong rebisyunismo at pagtatanggol 
sa kawastuhan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo bilang 
teoretikong tanglaw sa pagpapalaya ng uring manggagawa Ca 
at sangkatauhan. Ang mga ito ang tanglaw at gabay KE RA 
ng rebolusyong Pilipino na patuloy na magbibigay ng mi 
walang kamatayang liwanag upang sumulong sa bawat 
masalimuot na yugto hanggang sa tagumpay. 


LEAN 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong 


Nagpupugay din ang Komiteng Rehiyon sa Timog 
Katagalugan sa lahat ng mga kadre at kasapi ng 
Partido sa kanilang pagtupad sa wastong pamumuno 
sa dalawang-yugtong rebolusyon sa Pilipinas. 
Pinakamataas na pagkilala at nagpupugay ang 
Partido sa TK sa mga dakilang martir ng rebolusyon 
na buong katapatang naglingkod sa mga adhikain 
ng Partido at rebolusyon. Sila ang mga huwarang 
lider at bayani ng uring manggagawa, ng rebolusyon 
at sambayanang Pilipino. Ibinigay nila ang kanilang 
buong buhay, talino't lakas sa dakilang adhikain 
ng sambayanang Pilipino na makalaya sa kuko ng 
imperyalismo, pyudalismo't burukrata-kapitalismo 
at maitatag ang malaya, demokratiko at sosyalistang 
Pilipinas. Uliran sila sa kabayanihan, katalinuhan, 
disipilna, katapangan, kawalang kapaguran at tatag 
na isulong at ipagtanggol ang interes ng uring 
manggagawa't magsasaka at iba pang inaaping uri sa 
lipunang Pilipino. 


Binibigyang pugay din ng KRTK ang kasalukuyang 
kwerpo ng mga kadre at kasapi ng Partido sa rehiyong 
TKatsabuong bansa. Sila ang bag-as ng di-magagaping 
Bagong Hukbong Bayan (BHB) at sa sumusulong na 
rebolusyonaryong kilusan sa kanayunan at kalunsuran 
ng rehiyong Timog Katagalugan. Pinanday sila sa 
apoy ng paglaban laluna nitong nakaraang anim na 
taon. Matatag nilang itinataguyod ang MLM at mga 
saligang prinsipyo, linya at patakaran ng Partido. 
May malalim silang pagkakaunawa sa Marxismo- 
Leninismo-Maoismo at sa kundisyon ng mamamayan 
sa rehiyong TK. Tinatamasa nila ang malawak at 
malalim na suporta ng mamamayan sa rehiyong TK 
na di-masasaid na balon ng bagong henerasyon ng 
mga kadre at kasapi ng Partido at mandirigma ng 
BHB. 


Sa okasyon ding ito, nararapat na ipagdiwang 
natin ang mga nakamit na tagumpay ng Partido sa 
pamumuno sa rebolusyong Pilipino sa nakaraang 
54 taon. Katangi-tanging tagumpay ng Partido ang 


ISPESYAL NA ISYU 
26 Disyembre 2022 


mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 


Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas 


(MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag 


sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo 
at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala 


sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap ng mga liham sa: 


(a) dagundong.tk@gmail.com 


2 KALATAS 


@ balikwastk.wordpress.com 


paglalapat sa kongkretong kalagayan ng lipunan at 
rebolusyong Pilipino ang unibersal na katotohanan ng 
Marxismo-Leninismo-Maoismo. Ginabayan nito ang 
pagsusulong ng DRB sa pamamagitan ng matagalang 
digmang bayan sa Pilipinas. Dahil sa wastong 
paglalapat ng MLM sa kongkretong kalagayan ng 
Pilipinas, makasaysayang pinamunuan ng Partido ang 
demokratikong rebolusyong bayan sa pamamagitan 
ng matagalang digmang bayan sa isang bansang 
kapuluan, binuo at pinalawak ang BHB at itinatag ang 
mga sona at larangang gerilya na nakalatag sa buong 
bansa. Makasaysayang tagumpay din na nakamit ng 
Partido ang pagbubuo ng pambansang nagkakaisang 
prente ng pinakamalawak na hanay ng mamamayang 
api at pinagsasamantalahan sa ilalim ng komun 
na programa para sa pambansang demokrasya. 
Nasa bag-as at pinakakonsolidadong bahagi ng 
nagkakaisang prenteng ito ang National Democratic 
Front of the Philippines. 


Dahil sa mga ito, lubos na kinatatakutan ng 
imperyalismong US at lokal na mga naghaharing uring 
malalaking burgesya-kumprador (MBK), panginoong 
maylupa (PML) , kabilang ang kanilang mga ahenteng 
burukratang kapitalista, ang Partido Komunista ng 
Pilipinas. 


Nakatitiyak tayo sa ibayong paglakas at pagsulong 
ng rebolusyong Pilipino sa harap nang walang kaparis 
na krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at 
ng malakolonyal at malapyudal na sistema sa bansa. 
Lalong ibinabaon ng imperyalismo, pyudalismo at 
burukratang kapitalismo ang kronikong krisis ng 
naghaharing sistema sa Pilipinas at nililikha ang 
napakapaborableng sitwasyon para sa rebolusyon 
at pagsambulat ng panlipunang bulkan. Tunay 
na ang panahon natin ngayon ang bisperas ng 
pagpapanibagong sigla at muling pagdaluyong 
ng pandaigdigang proletaryong rebolusyon. Ang 
pagtatagumpay ng bagong tipong pambansa- 
demokratikong rebolusyon sa Pilipinas ang hindi 
maiiwasang tutunguhin ng kasaysayan ng paglaban 
ng sambayanang Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng 
Partido Komunista ng Pilipinas (MLM). 


26 DISYEMBRE 2022 


Il. Kumukulo at Sumasambulat ang Panlipunang Bulkan sa 
Daigdig dahil sa Malubhang Krisis ng Imperyalismo 


AA at pumuputok ang panlipunang bulkan sa buong daigdig dahil sa dinaranas na walang kaparis 
at grabeng krisis ng imperyalismo, ang naaagnas at huling yugto ng kapitalismo. Isang kabalintunaan na 
ang walang kaparis na pag-unlad ng produksyong panlipunan at ng antas ng sosyalisadong paggawa ay hindi 
nagbibigay ni anumang kaginhawahan sa sangkatauhan, laluna sa uring anakpawis dahil monopolisado, 
kontrolado at pribadong inaari ng malalaking burgesya at lokal na naghaharing uri ang kapital at mga kagamitan 
sa produksyon ng lipunan. Tanging ang sosyalistang rebolusyon ang wawasak sa monopolyong kontrol at pag- 
aari ng malalaking burgesya at monopolyo kapitalista sa mga kagamitan sa produksyon upang ilipat sa kamay ng 
sosyalisadong pag-aari ng lipunan. 


Epekto ng grabeng krisis ng labis na produksyon, 
ibayong lumala ang kahirapan ng sangkatauhan 
at pagkawasak ng mga pwersa sa produksyon sa 
pandaigdigang saklaw habang nagaganap ang walang 
kaparis na pagtaas ng antas ng pagkonsentra ng 
kayamanan sa kamay ng iilan. Ayon sa ulat ng Oxfam, 
kontrolado lamang ng 196 ng populasyon ang higit 
sa kalahati ng kayamanan ng buong mundo at ang 
pinakamayamang 2096 ang nagmamay-ari sa 94.596 
habang ang 8096 ng sangkatauhan ay mayroon lamang 
kabahaging 5.596 ng yaman ng mundo. Pangita ito 
sa datos na ang kabuuang 2,153 na mga bilyonaryo 
sa buong mundo ay mayroong kayamanang higit pa 
sa kayamanan ng pinagsamang 4.6B mamamayan na 
bumubuo sa 6096 ng pandaigdigang populasyon. 


Sa kabila nito, walang pagkabusog sa yaman ang 
mga monopolyong burgesya at ang mga kasabwat 
nitong mga lokal na naghaharing uri sa mga kolonya at 
malakolonyang bansa sa kapinsalaan ng sangkatauhan 
laluna ng masang mangagawa at magsasaka. Nilikha 
nito ang grabeng krisis ng sobrang produksyon na siya 
ring lumilikha ng hukay ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista. 


Pinabibilis ng kasakimang ito ng mga monopolyong 
burgesya ang ibayong pagtalas ng mga saligang 
kontradiksyon ng pandaigdigang sistemang kapitalista. 
Ang mga ito ay ang kontradiksyon sa pagitan ng 
monopolyong burgesya at proletaryado sa mga 
imperyalista at kapitalistang bayan, yaong sa pagitan 
ng makapangyarihang imperyalistang bansa, yaong 
sa pagitan ng mga imperyalistang kapangyarihan at 
mga inaaping bansa at sambayanan sa mga kolonya 
at mala-kolonya at yaong sa pagitan ng imperyalistang 
kapangyarihan at mga bansang nagsusulong ng anti- 
imperyalista at sosyalistang adhikain, at nagigiit ng 
pambansang kasarinlan. 


Nahahati sa dalawang mayor na bloke ang mga 
imperyalistang nagtutunggali at nag-aagawan sa 
pandaigdigang kapangyarihan upang apihin at 
pagsamantalahan ang sangkatauhan laluna ang 
mga proletaryado, magsasaka at iba pang mga 
demokratikong uri at pwersa sa buong mundo. Isang 
bloke ang pinangungunahan ng US kabilang ang UK, 


26 DISYEMBRE 2022 


Canada, Germany, France, Australia, Japan at mga 
bansang kaanib ng NATO. Sa kabila, nariyan ang 
katunggaling bloke ng imperyalismong China at Russia. 


Ang imperyalistang China ang itinuturing ng 
US na pangunahing karibal sa kanyang paghahari 
sa mundo. Kumpara sa China, relatibong mahina 
ang Russia dahil sa pagwasak nito sa industriyal na 
kapasidad na naipundar sa panahon ng sosyalistang 
Unyong Sobyet at dahil sa nakaasa lamang ito sa 
produksyon ng enerhiya (langis sa pangunahin), mga 
hilaw na materyales at mga produktong mula sa 
agrikultura (trigo, mais, barley at sunflower oil). Sa 
kabilang banda, di hamak na mas malakas ang Russia 
sa larangang militar laluna sa armas nukleyar kung 
saan kahit ang US ay kinatatakutan ito. Ang pagpasok 
ng imperyalismong China at Russia sa pandaigdigang 
sistemang kapitalista dahil sa pagtataksil ng mga 
modernong rebisyunista sa sosyalista at komunistang 
adhikain ay ibayong nagpabilis sa krisis at pagkaagnas 
ng imperyalismo. 


Sa kabilang banda, kahit sa mga magkakasama 
sa bloke, umiiral ang tunggalian, agawan, sipaan 
at maniubrahan. Tampok na halimbawa nito ang 
naganap kamakailan na pag-agaw ng US at UK sa 
kontrata ng France sa Australia kaugnay sa pagbebenta 
ng una ng mga submarino sa gitna ng pagbubuo ng 
alyansang militar ng AUKUS (Australia-United Kingdom 
of Britain-United States). Kamakailan lamang, 
mismong ang pinuno ng Germany ang dumalaw sa 
China upang buuin ang ilang kasunduan sa kalakalan 
sa kabila ng sangsyon ng US sa huli. Nagbukas din ng 
pakikipagkasundo sa kalakalan ang ilang mga bansa sa 
gitnang Silangan sa pangunguna ng Saudi Arabia. Mga 
bansa itong nasa sirkulo ng kampo ng US. 


Inudyukan ng US at North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) ang proxy war sa Ukraine bilang 
piyon laban sa Russia sa digmaang tumagal na ng halos 
isang taon. Labag sa kasunduang Minsk ng 1991, 
gumawa ng tuluy-tuloy na probokasyon ang US at 
NATO upang palawakin ang kanilang alyansang militar 
sa pamamagitan ng pagpapaaloob sa NATO ng mga 
bansang dating kaanib ng Warsaw Pact upang palibutan 
ng mga baseng militar ng NATO ang tarangkahan 


3 KALATAS 


4 KALATAS 


ng Russia. Matapos pumutok ang gyera sa Ukraine, 
pinangunahan ng US ang pagpapatupad ng sangsyon 
laban sa Russia upang gipitin at pahinain ito at kopohin 
ang pandaigdigang larangan ng pamumuhunan at 
export ng mga yari at hilaw na produkto. Ganoonman, 
ang gyera at ipinataw na mga sangsyon sa Russia ay 
ibayong gumatong sa pandaidigang krisis dahil sa 
sinira nito ang daloy ng suplay sa buong daidig laluna 
sa larangan ng produksyon ng langis, trigo, abono, 
rare earth metals para sa produksyon ng microchips 
at artificial intelligence na kailangan sa industriyang 
militar at iba pang hilaw na materyales na pangunahing 
nagmumula sa Russia. Lumikha ito ng artipisyal na 
kawalan at o kakulangan ng suplay ng langis, pagkain 
at iba pang hilaw na materyales sa buong mundo. 


Sinasamantala ito ng monopolyong burgesya 
at mga lokal na naghaharing uri sa mga bansang 
mahihirap upang itodo ang pagkamal ng super tubo 
sa kapinsalaan ng sangkatauhan. Ibayong pinaypayan 
nito ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing kalakal 
at bilihin laluna ng langis, pagkain at iba pang hilaw 
na materyales kung saan naitala ang makasaysayang 
rekord ng sobrang pagtaas ng global inflation na 
umaabot sa 8.596-9.596.. Grabeng kahirapan ang 
idinudulot nito sa sangkatauhan laluna sa masang 
anakpawis. Samantala, nagkakamal ng dambuhalang 
tubo ang mga monopolyo kapitalista sa military- 
industrial complex ng mga imperyalistang bansa sa 
pagbebenta ng mga armas dahil sa nagaganap na 
digmaang Russia-Ukraine. Sa taong 2022, nanguna sa 
laki ng kita sa buong mundo ang limang US military- 
industrial companies na Lockheed Martin, Raytheon 
Technologies, Boeing, Northrop Grumman at General 
Dynamics. 


Sa kabilang dako, agresibong nagpapalawak 
ng saklaw ng geopulitikal na impluwensya ang 
imperyalismong China. Inilunsad nito ang Belt Road 
Initiative (BRI) upang saklawin ng impluwensya 
nito ang pamumuhunan sa buong Asya, Africa 
hanggang Europe. Upang itulak ang BRI, itinayo ng 
imperyalistang China ang alyansang BRICS (Brazil- 
Russia-India-China-South Africa), mga bansang 
bumubuo sa isa sa pinakamalalaking populasyon at 
ekonomya sa buong mundo. Bukod dito, ibayong 
pinalakas ng China ang mga rehiyunal na mga 
alyansa sa kanyang impluwensya tulad ng Shanghai 
Cooperation Organization at pinasok maging ang Asia 
Pacific Economic Cooperation (APEC), World Trade 
Organization (WTO) at Association of South-East Asian 
Nations (ASEAN) na dating monopolisado lamang ng 
US. Itinayo nito ang Asian Infrastracture Investment 
Bank (AllB) upang tapatan ang mga tradisyunal na 
multinational at multilateral na mga bangko tulad ng 
IMF-World Bank na itinatag ng mga tradisyunal na 
imperyalistang bansa. Maigting ang agawan ng US at 
China maging sa mga bansa sa Oceania. 


Upang pigilan ang ginagawang agresibong 
pagpapalawak ng imperyalismong China, itinigil ng 
US ang kanilang kooperasyon sa pagpapatupad ng 
neoliberal na patakaran sa mundo mula nang alisin 
nito ang China sa Trans-Pacific Partnership Agreement 
(TPPA). Hudyat ito upang itigil ng US ang relasyong 
bilateral sa China at ipatupad ang mga restriksyon 
sa kalakalan at akses sa mataas na teknolohiya. 
Naapektuhan nito ang plano ng China sa balangkas 
ng BRI bagamat nauna nang nakinabang nang husto 
ito sa kooperasyon sa US upang makahabol bilang 
kakumpitensya ng US sa larangan ng mga pagsulong 
sa industriya, syensya, pananaliksik at teknolohiyang 
militar, microchips, artificial intelligence at space 
technology. 


Noong 2008, isinagawa ng US ang Asia Pivot. 
Taong 2021, itinayo sa kanyang pangunguna ang 
AUKUS, isang alyansang militar na binubuo ng 
Australia-United Kingdom-United States kung saan 
nitong huli ay sumama na ang Japan. Kamakailan 
lamang, inianunsyo ng Japan ang kanyang plano ng 
pagpapalakas ng militar upang kontrahin ang China at 
Russia. Nilaanan nito ng halagang S320B ang badyet 
sa militar at dahil dito maituturing na ang Japan 
bilang pinakamalaking military spender sa buong 
mundo kasunod ng US at China. Itinayo din ng US ang 
Quadrilateral Security Dialogue na binubuo ng US, 
Japan, Australia at India at ang Partnership for Global 
Infrastructure and Investment na mayroong suporta 
ng G-7. Tulad ng ginawa sa Ukraine, inuupatan ng US 
ang China gamit ang Taiwan bilang piyon. Tampok sa 
mga probokasyon ang ginawang opisyal na pagbisita 
ni House Speaker Nancy Pelosi at iba pang opisyal ng 
gubyernong US sa Taiwan na lumalabag sa patakarang 
iisang China (One China Policy) ng gubyernong Beijing. 
Bilang tugon, nagsagawa ng agresibong military drill 
ang China sa karagatang kagyat na kalapit ng Taiwan at 
nagpalipad ng inter-continental ballistic missile (|CBM) 
na bumagsak malapit sa karagatan ng Japan. 


Habang buong lupit na nag-aagawan ng 
saklaw ng pamumuhunan at teritoryo ang mga 
imperyalistang bansa sa pamamagitan ng mga proxy 
war at iba pang pamamaraan sa pulitika, ekonomya't 
militar, nagkakaisa naman ang mga ito sa ibayong 
pagsasamantala at pang-aapi sa uring anakpawis at 
sangkatauhan sa buong mundo. Ginagamit ng mga 
itong instrumento ang monopolyo kapitalistang 
estado sa mga bansang imperyalista at ang mga 
kolonya at malakolonyang estado bilang mga 
makinarya ng pasismo sa tabing ng gyera laban sa 
terorismo. 


Ibayo pa nitong pinalala ang pagpapatupad ng 
neoliberal na patakaran laban sa masang manggagawa, 
maging sa loob ng mga bansang imperyalista. Sa 
mga monopolyo-kapitalistang “estado, lumalakas 
ang tunguhin ng pag-upo sa kapangyarihan ng 


26 DISYEMBRE 2022 


mga pwersang dulong-kanan. Pinatatalas nito ang 
kontradiksyon sa pagitan ng naghaharing monopolyong 
burgesya at uring manggagawa sa mga mauunlad 
na bansang kapitalista. Pinababa nang husto ang 
halaga ng sahod ng mga manggagawa, binabawasan 
ang anumang natatamasang benepisyo tulad ng 
sick leave, maternity leave, subsidyo sa pabahay 
at kalusugan at iba pa. Inaalis nito ang anumang 
probisyon na magbibigay seguridad sa trabaho ng 
mga manggagawa. Sa tindi ng krisis ng pandaigdigang 
sistemang kapitalista, hindi na makapagkunwari ang 
naghaharing malalaking burgesya sa industriya at 
pinansya ng mga monopolyo-kapitalistang estado sa 
pagbibigay ng ilang pakitang-taong konsesyon sa mga 
manggagawa tulad ng nagawa nito sa mga nakaraang 
panahon ng “relatibong kasaganaan.””78Grabeng 
kahirapan ang dinaranas ng uring manggagawa, 
maging ang panggitnang saray sa lipunang kapitalista. 


Dahil dito, pumuputok ang mga welgang 
manggagawa at iba pang paglaban ng mamamayan sa 
mismong pusod ng kapangyarihan ng monopolyong 
burgesya. Tampok ang pangkalahatang welga ng mga 
manggagawa ng kumpanyang Amazon, ang isa sa 
pinakamalaking kumpanya sa computer sa daigdig, 
welga ng mga nars at guro sa US at UK at welga ng 
mga manggagawa sa riles sa UK at France. Sa US, 
lumalawak ang paglaban ng mga taong maykulay 
laban sa diskriminasyon sa lahing itim na nagkakaisa 
sa islogang Black Lives Matter. Lumalakas ang protesta 
ng mga mamamayan sa China laban sa sobrang 
paghihigpit ng patakarang Zero Covid. Niyuyugyog ng 
mga ito ang istabilidad ng monopolyo-kapitalistang 
estado. 


Nakapanatili ang mga bansang may sosyalistang 
aspirasyon tulad ng Cuba, North Korea at Vietnam sa 
gitna ng panggigipit ng US. Lumalawak ang hanay ng 
mga bansa at rehimeng anti-US at nagigiit ng kanilang 


militar 
ng US 


26 DISYEMBRE 2022 


KG RUSSIA 


pambansang kasarinlan. Tampok ang pagkaluklok ng 
anti-US at anti-neoliberal na mga rehimen sa Latin 
America tulad ng sa Brazil, Bolivia, Chile, Venezuela 
at El Salvador. Bigung-bigo ang US sa isinagawa 
nitong deka-dekadang pananakop sa Afghanistan 
at maging sa Syria. Matapang na naninindigan ang 
North Korea laban sa pagbabanta ng US. Nagawa 
nitong mapaunlad ang kanyang armas nukleyar na 
isa sa nangunguna ngayon sa buong mundo. Ang 
Cuba naman ang nangunguna sa pagbibigay ng 
serbisyong pangkalusugan laluna sa paglaban sa 
pandemyang Covid-19 hindi lamang sa hanay ng 
kanyang mamamayan kundi maging sa mamamayan 
ng iba pang mga bansa. Naging makasaysayan ang 
napagtibay na bagong batas sa pagpapamilya ng 
sosyalistang Cuba nma siyang pinakamapagpalaya 
at pinakademokratiko sa pagkilala sa karapatan at 
kalayaan ng kanyang mamamayan. Tuloy-tuloy ang 
pagpapaunlad ng pambansang industriya laluna 
ng industriya ng langis sa bansang Venezuela. 
Nanawagan ng pagwawakas sa imperyalismo bilang 
siyang ugat ng kaguluhan at kahirapan sa buong 
mundo ang mga progresibo at anti-imperyalistang 
rehimen at mamamayan sa Latin Amerika. 


Dumaranas ng pinakamatinding pagsasamantala, 
pang-aapi at pambubusabos ng pandaigdigang 
sistemang kapitalista ang mas maraming mga 
bansa na nasa ilalim ng kolonyal at malakolonyal na 
paghahari ng mga imperyalistang kapangyarihan. 
Kabilang sa mga ito ang bansang Pilipinas. Sa mga 
bansang ito, nagpapatupad ng pinakamatinding 
terorismo at pasismo ang mga naghaharing papet 
na estado laban sa pinaghahariang mamamayang 
anakpawis at demokratikong pwersa. Ginagawa ito 
sa ngalan ng paglaban sa pandaidigang terorismo 
upang ipataw ang mga neoliberal na patakaran ng 
imperyalismo, panatilihing atrasado, agraryan at hindi 


pu 


GEORGIA CHINA 
inat? 5, #7 JAPAN 


ie TAIWAN 
39, PHILIPPINES 


“AUSTRALIA 


4 


5 KALATAS 


nag-iindustriyalisa ang mga bansang ito. Nakikinabang 
ang imperyalismo sa mga atrasadong ekonomya para 
paglagakan ng sobrang produkto at kapital, pagkunan 
ng hilaw na materyales at murang lakas paggawa. 


Lumalaban ang aping mamamayan sa mga bansang 
ito. Nasasaksihan ang pagputok ng iba't-ibang anyo 
ng paglaban ng mga mamamayan sa maraming mga 
bansa para sa pagtaas ng sahod, pagbaba ng presyo 


ng langis at mga bilihin, paglaban sa kurapsyon, 
pagtutol sa mga ehersisyong militar, pakikibaka 
para sa lupa, demokrasya at kalayaan. Tampok ang 
mga pakikibakang bayan sa Peru, Nepal, Papua New 
Guinea, Sri Lanka, Tunisia, Bangladesh, Myanmar, 
Indonesia, Iran, Iraq, Belgium, South Korea, Egypt, 
Estonia, Greece, Spain, Syria, Haiti, Libya at Mexico. 
Pinakaabante sa mga ito ang armadong pakikibaka sa 
India, Pilipinas, Turkey, Kurdistan at Palestine. 


ll. Dapat nang Wakasan ang Daantaong Paghahari ng 
Imperyalismong US at ng Malalaking Burgesya-Kumprador, 
Panginoong Maylupa't Burukrata sa Pilipinas 


S: Pilipinas, ang US ang mayor na salik ng kronikong krisis ng lipunang malakolonyal at malapyudal na 
nagdudulot ng hindi mabatang kahirapan, kaapihan at pagkabusabos ng sambayanang Pilipino. Kasabwat 
nito ang mga lokal na naghaharing uring malalaking burgesya-kumprador-panginoong maylupa at kanilang 
mga burukratang ahente sa neokolonyal na estado. Umaabot na sa 120 taon ang mapagsamantala't mapang- 
aping paghahari ng mga salot na ito sa lipunang Pilipino. 


6 KALATAS 


Mula 1898 hanggang 1915, inilunsad ng US ang 
digmang mapanakop sa Pilipinas. Isinagawa nito ang 
henosidyo sa lahing Pilipino matapos paslangin ang 
nasa 1.5 milyong Pilipino. Bumubuo ito sa sangkatlo ng 
limang milyong populasyong Pilipino. Sa pamamagitan 
nito, buong kabuhungang inagaw ng US ang tagumpay 
ng lumang pambansa demokratikong rebolusyon 
na inilunsad ng sambayanang Pilipino laban sa 300 
taong kolonyalismong Espanyol. Sa pagkagupo ng 
rebolusyonaryong pakikibaka ng mga Pilipino laban 
sa digmang mapanakop ng US, itinatag ng huli ang 
kolonyal at malapyudal na lipunan mula 1902 hanggang 
1940 at mula 1946 ay itinatag ang malakolonyal at 
malapyudal na sistemang panlipunan na siyang umiiral 
at naghahari hanggang sa kasalukuyan. 


Sa ilalim ng 120 taong paghahari ng US sa Pilipinas, 
ibayo pang pinatatag ang pyudalismo upang tiyaking 
ang Pilipinas ay manatiling atrasado, agraryan at 
malapyudal ang ekonomya. Isang sistemang pang- 
ekonomyang kailangang kailangan ng monopolyong 
kapital sa US para pagtapunan ng sobrang produkto, 
tagasuplay ng hilaw na materyales at dagdag na 
teritoryo sa pagpapalawak ng pamumuhunan ng mga 
sobrang kapital. Dahil sa estratehikong lokasyon ng 
Pilipinas na nasa bungad ng Asya Pasipiko, ginamit 
ito bilang lunsaran sa ibayong pagpapalawak ng 
kapangyarihan at impluwensya ng US sa buong Asya, 
lalung laluna sa Timog-Silangang Asya. 


Pinairal ang sistema ng kolonyal na kalakalan kung 
saan itinali ang Pilipinas sa pagbebenta ng hilaw na 
materyales at lubusang pagsalig sa imported na mga 
produktong mula sa imperyalistang US. Kinontrol ng 
mga monopolyo kapitalistang US ang mga saligang 
industriya sa Pilipinas tulad ng transportasyon, 
komunikasyon, enerhiya/langis/gatong, metal, mina, 
computer, armas at iba pa. Itinali ang piso sa dolyar 


para tiyaking sumunod sa kumpas ng US ang operasyon 
ng salapi at pamumuhunan sa bansa. 


Upang ibayong palakasin ang kolonyal na kalakalan 
at malapyudal na lipunan, pinalakas ang operasyon ng 
mga malalaking burges-kumprador na nagsilbing lokal 
na mga ahente sa kolonyal na kalakalan sa pagitan ng 
imperyalistang bansa at Pilipinas. Kaalinsabay nito, 
sinuhayan ang operasyon at paghahari ng mga PML, 
komersyante at usurero sa kanayunan upang lalung 
itulak ang kolonyal na kalakalan. 


Binansot nito ang nagsasariling pag-unlad ng 
Pilipinas, sinagkaan ang pag-unlad ng pambansang 
industriya, binangkarote ang pambansang burgesyang 
Pilipino, ibayong pinagsamantalahan at pinahirapan 
ang masang anakpawis na manggagawa at magsasaka, 
maging ang hanay ng peti-burgesya. Winasak din 
nito ang kapaligiran ng Pilipinas sa pamamagitan ng 
pagkalbo ng mga kagubatan, paglason ng kapaligiran 
(hangin, lupa, mga ilog at dagat) dulot ng mga 
malalaking konsesyunaryo sa pagtotroso, minahan, 
malalawak na plantasyong agribisnes (pinya, palm oil, 
saging, goma at iba pa). Ito ang ugat sa taun-taong 
dinaranas na pinsala ng sambayanang Pilipino na 
hatid ng mga bagyo, tagtuyot at pagbaha. Walang 
pagkabusog na hinuhuthot ng US at mga lokal na 
naghaharing uri ang likas na yaman ng bansa at 
nililikhang yaman ng sambayanang Pilipino laluna ng 
masang anakpawis. Ito ang ugat ng kronikong krisis ng 
lipunang Pilipino. 


Kasabay ng malupit na pananakop sa sambayanang 
Pilipino, kasabawat ang mga traydor sa rebolusyon, 
itinayo ng US ang kolonyal na estado sa Pilipinas na 
ang gulugod ay ang papet na armadong pwersa, 
ang Philippine Scouts sa simula at sa paglaon ay ang 
pasista at mersenaryong AFP-PNP. Naglunsad ito ng 


26 DISYEMBRE 2022 


kampanyang pasipikasyon na kumbinasyon ng dahas 
at panlilinlang upang pahupain ang rebolusyonaryong 
paglaban. Itinayo nito ang Partido Federal at 
nanawagan ng huwad na mga eleksyon sa layuning 
gawing ligal ang kanilang pananakop at paghahari 
sa bansa. Itinayo nito ang Asembleya ng Pilipinas at 
sistematikong nagsanay ng mga brown Americans 
upang maging mga burukrata-kapitalista mula 1902 
hanggang 1935. Ibayo itong nasistematisa matapos 
na mapagtibay ang Tydings-Mcduffie Act noong 1934. 


Nang pumutok ang Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig, isinalba ng mga pwersang Amerikano ang 
sarili at mga naghaharing uring maka-Amerikano na 
pinangunahan ni Manuel Quezon. Iniwan nito ang 
Pilipinas at ang sambayanan sa harap ng paninibasib 
at pananakop ng pasistang pwersa ng imperyalismong 
Hapones. Ang isang paksyon ng mga lokal na 
naghaharing uri ay sumamba sa bagong mananakop 
na imperyalismong Hapones. Pinangunahan ang mga 
MAKAPILI na ito nina Jose Laurel at ng mag-amang 
Mariano at Ferdinand Marcos. Ganonman, magiting 
na lumaban ang sambayanang Pilipino sa ilalim 
ng pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas. 
Itinatag nito ang Hukbong Bayan Laban sa Hapon 
(HUKBALAHAP) at pinangunahan ang sambayanang 
Pilipino sa paglaban sa mananakop na Hapones. 
Matapos matalo ang pwersa ng pasistang Hapones 
sa Asya Pasipiko, (pangunahin dahil sa pambansang 
tagumpay ng People's Liberation Army at Chinese 
Communist Party sa China laban sa mananakop na 
Japan), saka lamang muling bumalik sa Pilipinas 
ang armadong pwersa ng US sa pamumuno ni Gen. 
Douglas McArthur. Bumalik ito sa Pilipinas hindi upang 
palayain ang sambayanan sa imperyalismong Hapones 
kundi upang muling isagawa ang pananakop dito. 


Sa kabila ng kawalan na ng kapasidad na lumaban 
ng mga pasistang Hapones, isinagawa nina Douglas 
McArthur ang labis-labis na pambobomba sa mga 
mayor na syudad laluna sa Kamaynilaan upang 
lumpuhin ang ekonomya ng Pilipinas... 8 Kasabay 
nito, inilunsad ang mga atake at masaker laban sa 
HUKBALAHAP at Partido Komunista ng Pilipinas at iba 
pang mga rebolusyonaryong pwersa ng sambayanan. 
Hindi ito epektibong nalabanan dahil sa pag-iral 


# Nang pumutok ang Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig, isinalba ng mga pwersang 
Amerikano ang sarili at mga naghaharing 
uring maka-Amerikano na pinangunahan ni 
Manuel Quezon. Iniwan nito ang Pilipinas at 
ang sambayanan sa harap ng paninibasib 
at pananakop ng pasistang pwersa ng 
imperyalismong Hapones. ” 


26 DISYEMBRE 2022 


ng oportunistang linya ng pamunuan ng lumang 
pinagsanib na Partido Komunista ng Pilipinas. Imbes 
na aktibong labanan ang panibagong pananakop ng 
imperyalistang bansa sa Pilipinas, binuwag ng mga 
Lava ang HUKBALAHAP, isinuko ang natipong armas ng 
sambayanan, tinanggap ang nagbalik na mananakop na 
US at lumahok na lamang sa ligal at parlamentaryong 
pakikibaka. Dahil dito, muling nagtagumpay ang US na 
muling sakupin ang Pilipinas. 


Dahil sa takot na sumiklab ang isang digmang 
mapagpalaya sa Pilipinas at upang labanan ang 
paglakas ng sosyalistang bloke at mga kilusang 
mapagpalaya sa buong mundo na sumaklaw na 
sa sangkatlo ng sangkatauhan, isinuko ng US ang 
kolonyal na paghahari alinsunod sa Batas Tydings- 
McDuffie at ipinagkaloob ang isang reaksyunaryong 
konstitusyon ng Pilipinas. Itinatag nito ang papet at 
mala-kolonyal na estado sa Pilipinas sa pamamagitan 
ng pagbibigay ng huwad na kalayaan noong Hunyo 
4, 1946. Sa panahong ito, sapat ang garantiya ng 
US na patuloy nitong mahigpit na kontrolado ang 
sambayanang Pilipino sa lahat ng aspeto ng buhay 
panlipunan (ekonomya, pulitika, militar, kultura at 
ugnayang panlabas). Sa panahong ding ito, sapat 
nang nakapagsanay ng mga papet (brown Americans) 
na mga burukrata-kapitalista ang US upang magsilbing 
tauhan sa papet na republika. 


Mula 1946 hanggang 2022, naging regular ang 
palitan ng papet ng US sa papet na republika sa 
pamamagitan ng mga reaksyunaryong eleksyon, liban 
noong 1972 hanggang 1986 kung saan naghari si 
Marcos Sr. bilang diktador. 


Mula 1947 hanggang 1965, naging punong 
papet ng US ang mga burukrata-kapitalistang sina 
Manuel Roxas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, 
Carlos Garcia at Diosdado Macapagal. Sa takot na 
usigin sa kanyang krimen ng pagiging MAKAPILI, 
ipinasa ng rehimeng Roxas ang mga mayor na batas 
upang protektahan ang interes ng US. Pangunahing 
serbisyong ginampanan ni Elpidio Quirino at Ramon 
Magsaysay ang pagdurog sa armadong pakikibaka na 
inilunsad ng Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (HMB) 
at ng pinagsanib na lumang Partido. Pangunahing 
dahilan ng pagkadurog ng HMB at ng lumang Partido 
ay dahil sa kaliwang oportunistang linyang “see you in 
Malacarfiang after two years” at ng kasunod na kanang 
oportunista at likidasyunistang linyang isang pila. 


Maghahari si Marcos Sr. mula 1965 matapos na higit 
na paburan ito ng US kaysa sa matandang Diosdado 
Macapagal. Muli itong maghahari sa ikalawang 
termino noong 1969 at mapapalawig ang paghahari 
na tatagal ng 21 taon matapos na ipataw at isailalim 
ang buong bansa sa batas militar mula Setyembre 
21, 1972 hanggang maibagsak siya ng tuloy-tuloy na 
paglaban ng mamamayan noong 1986. 


7 KALATAS 


8 KALATAS 


Walang kaparis sa kasaysayan ang pandarambong 
na ginawa ng diktador na pamilyang Ferdinand Marcos 
kung saan umabot sa 510B ang kabuuang dinambong 
mula sa kabang yaman ng bansa. Wala pang 2046 mula 
sa mga ito ang nabawi ng reaksyunaryong gubyerno sa 
pamamagitan ng PCGG. 


Sa panahon ng 15 taong pag-iral ng batas militar, 
nagsagawa ang diktadurang US-Marcos ng malubha 
at sistematikong paglabag sa karapatang pantao 
upang supilin ang anumang paglaban sa pasista- 
diktaduryang paghahari. Umabot sa pinakamababang 
70,000 ang biktima ng arbitrary detention, hindi 
mabilang na desaparecidos, 35,000 dokumentadong 
biktima ng tortyur at 3,257 biktima ng extrajudicial 
killings. Milyong mamamayan ang biktima ng 
sapilitang pagpapalikas at mga naging internal refugee. 
Napakarami pang kaso ang hindi naiulat. 


Inilugmok ng diktadurang US-Marcos | sa mas 
malalim na hukay ng krisis ang lipunang malakolonyal 
at malapyudal sa loob ng 21 taon nitong paghahari. 
Mula sa pinagsimulang 600 milyong dolyar na utang 
noong 1965, umabot sa S28.3B ang utang panlabas 
ng Pilipinas noong 1986 o pumaimbulog ng 4,3005. 
Sa mga ito nagmula ang malaking bulto ng pondong 
dinambong ng pamilyang Marcos at kanyang mga kroni. 


Magiting na lumaban ang sambayanang Pilipino 
laban sa diktadurang US-Marcos sa ilalim ng bagong 
tatag na PKP (MLM) noong 1968. Mula sa halos 
wala, muling naitatag, lumawak at lumakas nang 
walang kaparis ang demokratikong rebolusyong 
bayan. Itinatag ng Partido ang Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) noong Marso 29, 1969. Mula sa 
pinagsimulang 60 mandirigma na mayroon lamang 
9 na ripleng awtomatik, lumaki, lumakas at lumawak 
ang BHB at nakamit ang antas ng armadong lakas na 
walang kaparis sa rebolusyonaryong kasaysayan ng 
paglaban ng sambayanang Pilipino. Pinangunahan 
din ng Partido ang pagtatatag ng National Democratic 
Front of the Philippines (NDFP) sa pamamagitan ng 
pagbubuo ng Preparatory Committee sa pagtatatag 
nito noong April 24, 1973. Pinangunahan ng NDFP 
ang pagbubuo ng pagkakaisa ng sambayanang 
Pilipino laban sa diktadurang US-Marcos at para sa 
pambansang kalayaan at demokrasya. Naging susing 
pwersa ang Partido, BHB at NDFP sa matagalang 
paglaban at pagpapahina sa diktadurang US-Marcos 
dahilan upang maibagsak ito sa kapangyarihan noong 
Pebrero 1986. Mula noon, ang bagong tatag na 
PKP at ang pinamumunuan nitong BHB at NDFP ang 
pwersang lubos na kinatatakutan ng US at ng mga 
lokal na naghaharing uri sa Pilipinas. 


Walang naganap na rebolusyonaryong pagbabago 
matapos na mapatalsik ang diktadura ng pamilyang 
Marcos sa Malacafhang noong Pebrero 1986. 
Nagtagumpay lamang ang sambayanang Pilipino 
na mapatalsik ang diktador ngunit napanatili ang 


paghahari ng US, MBK, PML, BK sa malakolonyal at 
malapyudal na lipunang Pilipino. Hindi sumapat ang 
inabot na lakas ng Partido at mga rebolusyonaryong 
pwersa sa pamumuno nito upang ganap na ibagsak 
ang buong naghaharing sistema. Bukod pa, naganap 
ang malalalang mga internal na pagkakamali ng 
Partido na nasamantala ng kaaway. 


Nagtagumpay ang tusong maniobra ng US na 
swetuhin ang awayan sa pagitan ng kanyang mga 
papet at pahupain ang galit ng taumbayan sa diktador. 
Muli nitong napatatag ang hawak sa malakolonyal na 
estado ng humalili ang magkakasunod na pseudo- 
demokratikong mga rehimeng papet at patuloy na 
kontrol nito sa AFP-PNP. Kagyat na ipinalit si Corazon 
Aquino, asawa ng pinaslang na si Benigno Aquino 
bilang pinakamahusay na papet upang linlangin ang 
sambayanan. Umasta ang rehimeng US-Aquino | na 
bubuwagin ang mga labi ng diktadura, nagkunwaring 
ipatutupad ang tunay na reporma sa lupa at 
pabababain ang presyo ng galunggong. Pinalitan ito 
ng rehimeng US-Ramos at ng sumunod na rehimeng 
US-Estrada. lbinagsak ng pag-aalsang Edsa Il ang 
rehimen ni Joseph Estrada at pinalitan ng rehimeng 
US-Macapagal Arroyo at napalawig pa ang termino 
nang manalo sa isang madayang eleksyon noong 2005. 
Sa kabila ng mga paglaban ng taumbayan, matatapos 
ang termino ng rehimeng Macapagal-Arroyo at 
mapapalitan ito ng rehimeng US-Aquino Il. 


Isinakatuparan ng magkakasunod na pumalit na 
mga pseudo-demokratikong papet na rehimen ng 
US ang mga neoliberal na patakaran at mararahas 
na pasistang pananalakay at paghahari laban 
sa sambayanang Pilipino. Mula sa proyektong 
CALABARZON, Medium Term Development Plan 
kakambal ng Total War Policy, Oplan Lambat Bitag 
| at || ng rehimeng US-Aquino |, sa proyektong 
Philippines 2000 kakambal ng Oplan Lambat Bitag |ll 
at IV at Oplan Kaisaganaan ng rehimeng US-Ramos: sa 
islogang “Erap para sa Mahirap” kakambal ng Oplan 
Makabayan ng rehimeng US-Estrada, sa Medium Term 
Development Plan, Private-Public Partnership (PPP) 
kakambal ng Oplan Bantay Laya | at Il ng rehimeng 
Macapagal-Arroyo: sa islogang “tuwid na daan at 
kayo ang boss ko” sa balangkas din ng PPP kakambal 
ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino Il, 
hanggang sa programang Build, Build, Build kakambal 
ng Oplan Kapayapaan at Kapanatagan ng rehimeng 
US-Duterte--masasalamin ang padron ng paggamit ng 
panlilinlang at karahasan ng estado ng naghaharing uri 
sa Pilipinas laban sa sambayanang Pilipino. Sinagad 
ng mga ito ang ibayong liberalisasyon, deregulasyon, 
denasyunalisasyon at pribatisasyan ng ekonomyang 
malakolonyal at malapyudal na lalung naglugmok 
sa dati nang bangkarote, atrasado, agraryan, pre- 
industriyal na ekonomyang Pilipino. 


26 DISYEMBRE 2022 


Bago ang diktadura 


Diktadurang Marcos I 


Rehimeng Estrada 552B 
Rehimeng Arroyo 
Rehimeng Aquino II 577B 
Rehimeng Duterte 


Rehimeng Marcos Il 


Bawat rehimen ay natapos ang terminong baon sa 
lumalaking utang ang bansa: Aquino | - S30B, Ramos 
- S46B, Estrada - S52B, GMA S64.73B, Aquino Il - 
S77B at Duterte - S109B. Sa ngayon, umaabot na sa 
P127,000 ang utang ng bawat Pilipino. Sa kabila ito ng 
awtomatikong paglalaan ng 1/3! sa taunang badyet ng 
reaksyunaryong gubyerno para sa pagbabayad-utang. 
Sa datos ng Debt Justice.org.UK mula 1970 hanggang 
2017 umutang ang Pilipinas ng kabuuang 5110B pero 
nakapagbayad na ito ng kabuuang 5125B. Sa kabila 
nito, lumaki pa tungong S45B ang panlabas na utang 
ng bansa. Pinahihirapan nito ang bayan habang hindi 
naman kailanman napakinabangan ng sambayanang 
Pilipino ang mga inutang na ito bagkus ay napunta 
lamang sa burukratikong kurakot ng mga burukratang 
kapitalista at sa mga armas ng AFP-PNP na ginagamit 
upang patayin at dahasin ang sambayanan. 


Ang rehimeng US-Duterte ang huling nagdala 
ng walang kaparis na lalim sa kronikong krisis sa 
lipunang malakolonyal at malapyudal. Umabot ang 
pampublikong utang ng bansa sa P12.79T (P8.77T na 
utang panloob at P4.02T na utang panlabas) o mahigit 
doble na pagtaas mula sa P5.9T utang ng kanyang 
sinundang rehimen. Ito na ang pinakamalaking utang 
ng Pilipinas sa nakaraang 120 taon. Nilagpasan nito 
ang rekord sa pangungutang ng diktador na si Marcos 
sa loob ng 21 taon at ng iba pang mga sumunod 
na papet na rehimen. Bukod dito, bumagsak sa 
pinakamahinang P55.49 ang halaga ng piso kumpara 
sa dolyar. Naitala din ang negatibong 0.196 na paglago 
ng ekonomya. Umabot ang tantos ng implasyon sa 
696 habang ang pagkalugi sa kalakalan ay umabot sa 
negatibong S6.02B. Pinag-ibayo pa ng rehimen ang 
pagpapatupad ng mga neoliberal na patakaran sa 
pamamagitan ng pagsasabatas ng Rice Tariffication 
Law, Real Estate Investment Trust (REIT), Amyenda 


apt, 


5600M 
528.3B 


Rehimeng Aquino I 530B 


Rehimeng Ramos S46B 


UTANG NG 
PILIPINAS 


564.73B 


5224.9B 
5231.2B 


rehimeng rehimeng rehimeng rehimeng rehimeng rehimeng rehimeng 
Aquino | Ramos Estrada Arroyo Aquino Il Duterte Marcos |l 


sa Retail Trade Liberalization Act (RTLA), Foreign 
Investment Act (FIA) at Public Service Act (PSA). 


Sa wangis ng kanyang idolong diktador na si 
Marcos Sr., isinakatuparan ni Duterte ang gyera laban 
sa bayan sa tabing ng pekeng gyera laban sa droga at 
ng gyera laban sa “terorismo” na naglayong durugin 
ang rebolusyonaryong kilusan sa pamumuno ng 
Partido Komunista ng Pilipinas. Nagpatupad ito ng 
M0#32, EO#70 at bandang huli isinabatas ang Anti- 
Terrorism Law (ATL) upang lubusin ang panunupil sa 
anumang anyo ng paglaban ng mamamayan nang 
hindi hayagang nagdedeklara ng batas militar sa 
buong bansa. Buong kawalanghiyaang ginamit nito 
ang pandemyang Covid-19 upang magpatupad ng 
militaristang lockdown, limitahan ang pagkilos ng 
mamamayan at itodo ang pang-aatake sa sambayanan 
laluna sa rebolusyonaryong pwersa nito. Dulot nito, 
milyun-milyong mamamayan, kasama ang mga bata't 
kababaihan ang naging biktima ng pamamaslang, iligal 
na pagdetine't pagpapakulong, tortyur, pambubugbog, 
pambobomba, pagpapalikas, pagwasak sa tahanan, 
pagsira sa kabuhayan at iba pang mga anyo ng malulupit 
at barbarikong mga paglabag sa karapatang pantao 
at internasyunal na makataong batas. Sumisigaw ng 
katarungan ang mga biktima. Sa tindi ng mga kaso, 
umani ito ng internasyunal na pagkundena. Sa ngayon, 
kinakaharap ni Duterte ang kaso niyang mga krimen 
laban sa sangkatauhan sa International Criminal Court 
(ICC). 


Sa suporta ng US at mga lokal na naghaharing 
uri, unti-unting ginapang ng pamilyang Marcos ang 
pagbabalik sa kapangyarihan. Bilang pagkilala sa 
serbisyong ginawa ng diktador na si Marcos Sr. sa 
US, patuloy na prinotektahan at pinangalagaan nito 
ang pamilyang Marcos kahit napatalsik na ito sa 
kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit iniligtas 
sa pag-usig ng bayan ang pamilyang Marcos sa 
pamamagitan ng pagpapatakas sa kanila gamit ang 
eroplanong panghihimpapawid ng US noong Pebrero 
1986 at dinala ito sa Hawaii. 


Hindi kailanman gumawa ng mapagpasyang 
hakbang ang rehimeng US-Aquino | upang panagutin 
sa kanilang kasalanan laban sa bayan ang pamilyang 
Marcos at kanilang mga kasabwat. Sa katunayan, sa 
loob lamang ng wala pang limang taon matapos na 
mapatalsik si Marcos, nakipagkumpromiso na ang 
rehimeng Aquino sa pamamagitan ni Peping Cojuanco 
at Danding Cojuanco at ng mga matalik nilang 
kaibigang sina Tingting Cojuanco at Kokoy Romualdez. 
Ito ang nagbigay daan upang makabalik sa Pilipinas 
ang pamilyang Marcos at muling makatakbo bilang 
kandidato sa pagkapangulo ang mandarambong 
na si Imelda Marcos sa reaksyunaryong eleksyon 
noong 1992. Kahit natalo sa pagkapangulo si Imelda, 
sinamantala nila ang pagkakataong ito, gamit ang 


1 Cong. Gaite sa panukalang batas na i-repeal ang PD1177 ng rehimeng US-Marcos | 


26 DISYEMBRE 2022 


9 KALATAS 


10 KALATAS 


kanilang nakaw na yaman upang muling mabawi 
ang kanilang pampulitikang base at pampulitikang 
kapangyarihan sa Ilocos Norte at Leyte mula 1992 
hanggang 2010. Sa pamamagitan ng pulitika ng 
patronahe, madali lamang silang nahalal bilang mga 
mayor, gobernador, kongresista sa nasabing mga 
probinsya. Mula rito, tumakbo at nanalo bilang 
Senador si Marcos Jr. noong 2010 at pagdating ng 
2016, tumakbo ngunit natalo bilang bise-presidente si 
Marcos Jr. ni Leni Robredo habang tumakbo't nanalo 
bilang senador si Imee Marcos. 


Kinumpleto ng rehimeng US-Duterte ang ganap na 
pagpapanumbalik sa pambansang kapangyarihan ng 
pamilyang Marcos. Una'y pinayagan nitong ilibing sa 
libingan ng mga bayani ang labi ng diktador. Pangalawa'y 
binigyan nito ng bentahe sa negosyo ang pamilyang 
Marcos tulad ng pagbibigay pabor kay Greggy Araneta 
sa mga negosyo ng sugalan sa Ongpin. Ikatlo, iniligtas 
nito si Imelda Marcos, Arroyo, Estrada, Enrile at Revilla 
sa pagkakakulong sa kabila ng desisyon ng korte na 
nagkasala ang mga ito sa kaso ng pandarambong. 
Pinakahuli at pinakamahalaga, ginamit ni Duterte ang 
buong makinarya ng estado, laluna ang kontrol sa 
AFP-PNP, COMELEC, SMARTMATIC upang ibigay kay 
Marcos Jr. ang ninakaw na higit sa 20 milyong boto 
upang ipanalo ito bilang presidente at ang anak nitong 
si Sara Duterte bilang bise-presidente. 


Tulad ng inaasahan, bilang mga sagad-saring papet 
ng US, ipinagpapatuloy lamang ng rehimeng US- 
Marcos-Duterte ang pagpapatupad ng mga patakarang 
neoliberal na ipinakete sa bagong katawagang 
iniayon sa kanyang bulok na pangalang Build Better 
More (BBM). Agad din ang malinaw na pagkiling ng 
ilehitimong rehimen sa panig ng US kumpara sa China 
sa pamamagitan ng mga kasunduang pinasok sa serye 
ng mga pagbisita sa parehong bansa ng papet na 
Marcos-Duterte at ng kanyang mga kinatawan at ng 


mismong mga opisyal ng US. Kinumpleto ng pagbisita 
ng Bise Presidenteng Kamala Harris ang dalawang 
mukha ng pinag-ibayong interbensyong militar ng US 
sa Pilipinas alinsunod sa Indo Pacific Strategy nito. 
Una, itinutulak nitong palakasin ang presensya ng mga 
tropang Amerikano at pagpupwesto ng mga sandatang 
militar upang gamitin ang bansa na base o outpost ng 
militar ng US, karugtong ng lambat ng mga base militar 
nito sa Asia-Pacific, at ikalawa, ang pagpapalaki nito 
ng ayudang militar sa pinaiigting na gerang panunupil 
laban sa mga pwersang rebolusyonaryo at progresibo 
na nakikibaka para sa pambansang kalayaan at 
demokrasya. Alinsunod dito, itinulak ng US at sinang- 
ayunan ng papet na rehimen ang karagdagang limang 
lugar para magtayo ng mga pasilidad sa ilalim ng 
Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). 
Dahil dito, magiging 10 na ang base't pasilidad 
militar ng US na nakapwesto sa Pilipinas. Lahat ng 
ito ay gagamitin ng US sa estratehikong planong 
pahinain ang imperyalistang China na itinuturing 
nitong pangunahing karibal sa daigdig. Kaalinsabay, 
pinahihigpit nito ang kontrol sa Pilipinas bilang 
estratehikong base sa komprontasyon sa China. Tuluy- 
tuloy na binibigyan ng US ng ayuda ang AFP para sa 
pagsupil sa mga rebolusyonaryo at patriyotikong 
pwersang tutol sa dominasyon at kontrol nito sa 
bansa. Pinapayuhan, sinasanay, pinopondohan at 
inaarmasan ng US ang AFP para isagawa ang brutal na 
gerang kontra-rebolusyonaryo laban sa sambayanang 
Pilipino at sa kanilang mga rebolusyonaryong pwersa. 


Kapalit ng pagpapakatuta, sinusuportahan ng US 
ang pangkating Marcos-Duterte na tuloy-tuloy na 
makapandambong at makamit ang impyunidad sa 
kanilang pananagutang krimen laban sa sambayanan. 
Sistematikong isinasagawa ng mga ito ang kampanya 
upang baluktutin ang kasaysayan at ilarawan na 
ginintuang mga taon ng Pilipinas ang malagim na 


26 DISYEMBRE 2022 


paghahari ng diktadurang US-Marcos at maging 
ng tiranikong rehimeng US-Duterte. Estratehikong 
ipinwesto si Sarah Duterte sa Department of 
Education hindi lamang para rebisahin ang kasaysayan 
kundi upang gamitin ang institusyon sa edukasyon sa 
kampanyang maghasik ng kasinungalingan. Bukod 
dito, ginagamit ang lahat ng instrumentalidad ng 
estado, ang cybermedia at midya. 


Tiyak nang mapapawalang bisa ang anupamang 
makabuluhang paghahabol para bawiin ang natitirang 
8096 ng S10B na ninakaw ng pamilyang Marcos at ng 
kanilang P203B buwis na hindi binayaran. Sa susunod 
na anim na taon, ibayo pang palalakihin ng mga 
mandarambong na ito ang kanilang kayamanan mula 
sa burukratikong kurapsyon sa mga obras publikas at 
iba pang transaksyon sa reaksyunaryong gubyerno. 
Pasilip lamang ang maagap na nabisto at nabigong 
pakanang gamitin ang pension fund ng mga miyembro 
ng GSIS at SSS sa sindikatong Maharika Investment 
Fund (MIF) na itinutulak ng pamilyang Marcos sa 
pamamagitan ni Sandro Marcos at House Speaker 
Martin Romualdez. Ang MIF ay maihahalintulad sa 
pandarambong sa Coco Levy Fund na nilabanan ng 
mga magniniyog. Dagdag pa, poprotektahan ng US at 
gagawin ng lahat ng pangkating Marcos-Duterte ang 
kanilang kapangyarihan upang hindi mapapanagot 
at maipakukulong sa kanilang krimen sina Imelda 
Marcos, Rodrigo Duterte, Gloria Macapagal Arroyo at 
ang kanilang mga kasapakat. 


lehitimo ang rehimeng Marcos-Duterte na 
naluklok sa kapangyarihan sa pamamagitan ng 
malawakang pandaraya, pamimili ng boto, terorismo 
at elektronikong manipulasyon ng eleksyon. Alam 
ng sambayanang Pilipino, lalung-lalo na ng milyun- 
milyong kabataang kumilos upang pabagsakin ang 
rehimeng US-Duterte at sumuporta sa tambalang Leni- 
Kiko na ninakaw sa kanila ang resulta ng eleksyon ng 
Mayo 2022. Hindi totoo na nabilog na ng mga Marcos- 
Duterte ang ulo ng taumbayan dahil sa paggamit ng 
mga ito ng mga trolls sa cybermedia para sa kanilang 
kampanyang disimpormasyon. Malalim ang galit ng 
taumbayan sa pamilyang Marcos at hindi kailanman 
ito maaaring burahin. 8 Unti-unting nagkakahugis 
ang malapad, malawak at malakas na nagkakaisang 
prente laban sa ilehitimong rehimen. Ugat ng galit 
ng taumbayan ang malubha at “di na matiis na krisis 
na pinamana ng nagdaang tiranikong rehimeng US- 
Duterte at ng kronikong krisis ng malakolonyal at 
malapyudal na sistema sa bansa. Hindi ito humuhupa 
bagkus ay lalo pang lulubha. Limang buwan pa lamang 
sa pwesto si Marcos-Duterte, sumirit na tungong 
P13.64T o pagtaas ng 6.296 ang pampublikong utang ng 
bansa mula sa iniwang utang ni Duterte. Nito lamang 
buwan ng Nobyembre, pumaimbulog sa pinakamataas 
na 896 ang implasyon sa bansa. Pinasisirit nito ang 
presyo ng mga pangunahing bilihin, bumagsak ang 
halaga ng piso at sumadsad ang tunay na halaga ng 
sahod ng mga manggagawa. 


lll. Matabang Lupa sa Pagrerebolusyon at ang mga 
Tagumpay ng Partido sa TK sa Paglaban sa Kampanyang 
Supresyon ng Kaaway 


EE.” ang papel ng rehiyong Timog Katagalugan sa kabuhayan at pakikibaka ng sambayanang Pilipino 
para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Nasa rehiyong TK ang pinakamalaking bulto ng populasyong 
109 na milyong Pilipino. Ayon sa 2020 sensus, umaabot na ito sa 19,423,600 o kabuuang 17.896 ng mga 
Pilipino. Nangunguna sa buong bansa sa usapin ng populasyon ang Region IV-A (CALABARZON) na mayroong 
16,195,042. Ang natitirang 3,228,558 mamamayan ay nasa Region IV-B (MIMAROPA). 


Nitong 2021, umaabot sa 10.996 ang pinagsamang 
ekonomya ng CALABARZON (7.696) at MIMAROPA 
(3.396) na maituturing na pinakamalaki sa buong 
bansa. Itinuturing na industrial capital/Detroit Capital 
ng bansa ang CALABARZON dahil dito nakapwesto 
ang pinakamalalaking mga industriya. Ngayong 2022, 
umaabot na sa kabuuang 63 ang economic zones na 
may 1,945 empresa at mayroong tinatayang kulang 
dalawang milyong manggagawa. 


Sa kabilang banda, ang MIMAROPA naman ang 
itinuturing bilang mayor na prontera ng malalaking 
deposito ng yamang mineral tulad ng ginto, pilak, 
chromite, iron, manganese, mercury, molybdenum, 
lead at zinc na kailangang-kailangan para sa industriya 
at karamiha'y iniluluwas ng bansa. Sa rehiyon 
nakapwesto ang kinikilalang “center of the center 


26 DISYEMBRE 2022 


of marine biodiversity” sa buong mundo na nasa 
pagitan ng karagatan ng Mindoro at Batangas na 
nanganganib na mawasak dahil sa proyektong mina at 
oil exploration. Estratehikong nakapwesto sa rehiyon, 
partikular sa Palawan ang base militar ng US na 
nakatakdang madagdagan pa ng isa. 


Nangunguna ang niyog, palay, mais, saging at tubo 
sa mga pangunahing agrikultural na pananim sa buong 
rehiyon na may kabuuang nalikhang produktong 
umaabot sa mahigit 8 milyong tonelada noong 2020. 
Binubuo nito ang kabuuang 12.6896 (CALABARZON ay 
8.9646, MIMAROPA ay 3.7296) ng GDP ng agrikultura 
sa bansa. Sinasaklaw ng mga pangunahing pananim 
na ito ang halos dalawang milyong ektaryang lupaing 
agrikultural sa rehiyon. 


11 KALATAS 


12 KALATAS 


Ito ang dahilan kung bakit grabe ang paghahangad 
ng papet na mga rehimen at utusang aso nitong 
AFP-PNP sa kanilang ilusyon na wasakin ang Partido, 
BHB, NDFP sa TK. Ang patuloy na pagsulong at 
paglakas ng rebolusyonaryong paglaban sa rehiyon 
ay bangungot sa buong naghaharing uri at sa amo 
nitong US. Nangangahulugan itong nagtatagumpay 
ang Partido na ipundar ang rebolusyonaryong lakas ng 
mamamayan na sasalikop sa Kamaynilaan kapag hinog 
na ang panahon. 


Ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyong TK 
ang inilagay bilang isa sa nasa unahang hanay ng 
pambansang prayoridad ng pagwasak batay sa mga 
target ng Joint Campaign Plan-Kapanatagan mula 
2019 hanggang 2022. Itinayo noong maagang bahagi 
ng 2019 ang Joint Task Force Tala upang tutukan 
ang kampanyang supresyon sa TK. Kaalinsabay, 
itinayo ang Joint Task Force Peacock upang tutukan 
ang kampanyang supresyon sa Palawan. Kahanay 
ng rehiyong TK ang mga rehiyong Eastern Visayas, 
Southern Mindanao, Bikol, Negros at North Central 
Mindanao sa mga nasa pambansang prayoridad. 


Mula 2019 hanggang 2022, ipinakat sa rehiyon 
ang hindi bababa sa 21-22 panagupang batalyon ng 
AFP-PNP (hindi pa kasama ang pwersang CAFGU at 
PNP-Public Safety Company sa bawat distrito). Kung 
isasama ang mga pwersang CAFGU at PNP-Public 
Safety Company, aabot sa 30-31 batalyon ng AFP-PNP 
at para-militar ang nakapakat sa rehiyong TK. Sobrang 
nakahihigit ang armadong lakas na ito kumpara sa 
relatibong maliit at mahina pang pwersa ng BHB sa 
rehiyon. Sa ganito, nakakamit ng kaaway ang labis 
na nakahihigit na superyoridad sa kanilang mga 
kampanya at operasyon laban sa mga subrehiyon at 
larangang gerilya sa TK. 


Ibayong pinalaki ang parasitikong AFP-PNP. 
Nagrekrut ng mga sundalo't pulis mula sa hanay ng 
naghihirap na mamamayan. Bukod dito, espesyal na 
tinutukan na makapagrekluta ng regular na sundalo 
mula sa mga katutubo ng rehiyon (Mangyan sa 
Mindoro, Dumagat sa Quezon-Rizal at Palaw-an sa 
Palawan). Nirekrut din bilang mga regular na sundalo 
o CAFGU ang mga sagad-saring taksil na dating BHB. 


Sa balangkas ng pinaunlad na taktikang one-on- 
one ng kaaway, magkakapanabay at walang inilibre 
na tinutukan ng 5-7 panagupang batalyon ang 
bawat subrehiyon at larangang gerilya sa buong 
rehiyon sa loob ng apat na taon. Ibang antas ng 
lawak, tindi at sinsin ang ginawang ito ng kaaway 
kumpara sa mga nakaraang operational plan kung 
saan ang pagpapatupad ng taktikang one on one ay 
sadyang paisa-isang tutok sa target na subrehiyon at 
larangan na karaniwang tumatagal ng isa hanggang 
dalawang taon bago lumipat ng tutok. 


Kinakaya ng kaaway ang nakapokus, sabay-sabay at 
sustenidong mga operasyon sa bawat subrehiyon na sa 


pinakamababa ay laking batalyon at karaniwang laking 
brigada laban sa isang subrehiyon. Tumatagal ng apat 
na taon at nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga 
pinupokusang erya ang pagwasak at pinasisinsin batay 
sa nakakamit nilang layuning kontra-rebolusyonaryo 
at kontra-mamamayan. 


Itinaas sa antas pambansa sa pamamagitan ng 
NTF-ELCAC at karaniwang task forces sa antas ng 
dibisyon at brigada ang pagpaplano, pamumuno at 
pagdidirehe ng mga kampanya at operasyon ng mga 
panagupang pwersa ng AFP-PNP sa rehiyon. Isinagawa 
ang mga koordinadong pagsasanay, plano at aktwal 
na paglulunsad ng mga operasyon ng pwersang AFP 
at PNP sa pangunguna ng mga binuong task forces 
sa ilalim ng brigada ng Philippine Army at Philippine 
Marines. 


Sa pangunguna ng AFP-PNP, itinayo ang mga 
TF-ELCAC sa lahat ng antas (rehiyon, probinsya, 
munisipalidad hanggang barangay) at ginamit 
upang brasuhin ang mga sibilyang ahensya ng 
reaksyunaryong gubyerno na gamitin ang kanilang mga 
tauhan, programa, rekurso't pasilidad sa kampanyang 
pangwawasak. Ang berdugong heneral na si Eduardo 
Afio ang tumayong chairman ng Regional TF-ELCAC 
sa Region IV-A, habang pinahawak naman sa utusang 
aso ni Duterte na si Alfonso Cusi ang Region IV-B. Sa 
pamamagitan nito, umiral ang de facto batas militar 
sa rehiyon kung saan pinangibabaw ang lakas at 
kapangyarihan ng mga militar at pulis sa sibilyang 
otoridad ng reaksyunaryong gubyerno at mga ahensya 
nito. 


Isinakatuparan ang paglulunsad ng joint operations 
o magkatugong operasyon at pakikidigma sa katihan, 
ere, tubig at cyber upang pagsilbihin sa nais nilang 
kamting layunin. Naging karaniwan ang gamit ng 
Blackhawk at Cobra helicopter para sa mabilisang 
pagdeploy ng pwersa para sa pag-atake at gagawing 
pagtugis (pursuit), pagdadala ng suplay sa mga 
pasistang nag-ooperasyon laluna yaong nasa interyor 
at upang takutin ang mamamayan. Naging karaniwan 
na rin ang drone operation sa lahat ng mga larangang 
gerilya sa layuning paniktik at advance reconnaissance 
ng mga pwersang nag-ooperasyon. Isinagawa ang 
walang patumangga at walang habas na pambobomba 
at istraping mula sa himpapawid gamit ang FA-50 
at Blackhawk helicopter at artillery shelling ng mga 
howitzer na ang pangunahing naging biktima ay ang 
mga sibilyan. Kasabay nito, isinagawa ang kalupitan 
sa mamamayan ng rehiyon tulad ng pagpatay, tortyur 
na pisikal at mental, pambubugbog, panggigipit at 
pambababoy sa pagkatao kasabay ng mga panlilinlang. 


Ipinatupad ang ethno-centric approach laban 
sa mga katutubong pinaghihinalaang base ng BHB. 
Ginamit ang NCIP, mga huwad na organisasyon at 
institusyong nagpapanggap na para sa katutubo at ang 
mga kleriko-pasistang institusyon tulad ng Seventh 


26 DISYEMBRE 2022 


Day Adventist sa hanay ng Mangyan sa Mindoro at 
ang Tribal Center for Development (TCD) sa hanay ng 
Dumagat sa North Quezon. 


Isinakatuparan ang mga SEMPO Operations ng 
PNP upang supilin maging ang demokratikong kilusang 
masa sa mga lunsod at sentrong bayan ng rehiyon. 
Tampok dito ang tinaguriang Bloody Sunday noong 
madaling araw ng Marso 7, 2021 kung saan pinaslang 
ang 11 mga aktibista mula sa iba't ibang lugar sa isang 
sinkronisadong operasyon. Bago at matapos nito, 
tuloy-tuloy ang panggigipit at pagtugis sa mga kilalang 
lider ng demokratikong kilusang masa tulad ng iligal 
na pang-aaresto at pagdukot, pagsasampa ng mga 
gawa-gawang kaso at pagpapakulong at panggigipit 
sa pamilya kasabay ng panlilinlang upang pabaliktarin 
ang mga lider at talikuran at itakwil ng mga ito ang 
kanilang mga lehitimong ipinaglalaban. 


Resulta nito, daanlibong mamamayan sa TK 
ang biktima ng sari-saring paglabag sa karapatang 
pantao at internasyunal na makataong batas tulad ng 
ekstrahudisyal na pamamaslang, iligal na pag-aresto, 
pagdukot, tortyur, walang habas na pambobomba, 
istraping, pag-okupa ng mga pampublikong lugar, 
pagpapalikas sa buu-buong komunidad at iba pa. 


Magiting na hinarap ng Partido, BHB at 
rebolusyonaryong 5 s7mamamayan ang pinaigting 
na atake ng kaaway. Sa nakaraang anim na taon, 
napasigla ang pagsusulong ng sandatahang pakikibaka 
laluna ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba 
kasabay ng aktibong pagdepensa upang biguin ang 
mga pagsalakay ng kaaway. 


Sa loob ng anim na taon, naganap ang kabuuang 
455 aksyong militar sa rehiyon kung saan 306 o 6796 
sa mga ito ay mga taktikal na opensiba habang 149 
o 33)46 naman ang depensibang labanan. Nagdulot 
ito ng 674 pinsala sa kaaway na katumbas ng laking 
batalyon. Sa mga ito, 356 ang KIA, 306 ang WIA, 2 
ang POW at 10 ang sumukong kaaway. Sa mga ito, 
nakumpiska ng BHB ang 85 HPR at 76 LPR. Tampok 
sa mga ito ang matagumpay na reyd laban sa mga 
pribadong security guard ni Henry Sy sa Nasugbu, 
Batangas na nagkumpiska ng higit 30 matataas na 
kalibreng armas. Tampok din ang matagumpay na 
reyd-pamamarusa sa Monte Rock Quarry Company 
sa Gitnang Bayan Il, San Mateo, Rizal noong Agosto 
12, 2018 na nagpatigil sa operasyong quarry sa 
probinsya ng Rizal sa isang panahon. Matagumpay 
ring sinalubong ng mga putok ng BHB-Mindoro ang 
Blackhawk helicopter ng SOLCOM na sinasakyan ni 
General Parlade noong Enero 9, 2021. 


Tinugunan ng BHB sa rehiyong TK ang sigaw ng 
mamamayan upang kamtin ang rebolusyonaryong 
hustisya laban sa kanilang mga kaaway. Itinaas din 
ng mga ito ang tiwala at kumpyansa ng mamamayan 
sa kapasidad ng BHB na sila ay ipagtanggol. Saan 


26 DISYEMBRE 2022 


man may naganap na matatagumpay na taktikal na 
opensiba ng BHB ay lalong tumatapang at tumatatag 
ang mamamayan upang labanan ang kaaway. 
Naghuhumiyaw ang panawagan ng mamamayang 
ilunsad ng BHB ang mas marami pang matatagumpay 
na taktikal na opensiba upang parusahan ang 
mersenaryo at pasistang kaaway. 


Mapangahas na nakipaggitgitan ang BHB laban 
sa pangwawasak ng kaaway sa baseng masa ng 
rebolusyon. Kaalinsabay, nakamit nito ang ibayong 
paglawak sa ilang bahagi. BB Sa kabilang banda, 
dumanas ng pag-atras ang ilang bahagi dahil sa 
umiral na pagkukutang bundok ng ilang yunit ng 
BHB. Anupaman, nananatili ang sapat na lawak at 
lalim ng baseng masa ng rebolusyon upang maging 
malawak na balon ng lakas ng BHB at ng kabuuang 
rebolusyonaryong paglaban. 


Nagawang maisulong ang iba't ibang tipo ng 
kampanyang anti-pyudal at iba pang kampanyang 
masa. Pinaglingkod ang mga ito sa pagpapasigla ng 
rebolusyonaryong kilusang masa sa kanayunan at 
sa pagpapabilis ng pagpapalawak, pagrereaktiba at 
pagkokonsolida ng baseng masa. Ipinakita ng karanasan 
na ang may pinakamasiglang resulta ng gawain sa 
pagpapalawak, pagsigla ng sumasapi sa BHB at ng 


MGA TAGUMPAY NG 
MELITO GLOR COMMAND - 
BHB TK MULA 2017 - 2028 


455 
306 
149 

356 
306 


Bilang ng mga 
aksyong militar 


Bilang ng taktikal na 
opensiba (TO) 


Bilang ng mga 
depensibang labanan 


Killed in action (KIA) 
sa, AFP-PNP 


Wounded in action 
(WIA) sa AFP-PNP 


Prisoner of war 2 
(POW) sa AFP-PNP 

Sumukong sundalo't ] O 
pulis 


13 KALATAS 


suportang masa sa mga aksyong gerilya ay sa mga 
lugar na may masiglang lokal na pakikibakang 
inilulunsad sa balangkas ng rebolusyong agraryo at 
iba pang isyu para sa kagalingan ng mamamayan. Sa 
mga pakikibakang ito, naipagtagumpay na mapababa 
ang upa-sa-lupa sa nyugan mula 60-40 pabor sa PML 
tungong 70-30 pabor sa magsasaka matapos alisin 
ang gastos sa kawit, tapas at hilada. Naitaas rin ang 
sahod ng manggagawang bukid sa nyugan, naokupa 
ang ilang lupain, naitaas ang presyo ng produktong 
bukid at matagumpay na naalis ang ilang iligal na 
kaltas sa pagbebenta ng kopra. Naipagtagumpay 
sa isang probinsya ang dalawang pisong pagtaas sa 
presyo ng palay. Libu-libo ang mga magsasakang 
napukaw, naorganisa, napakilos at nagtamasa sa mga 
kampanyang ito. 


Ang masang magsasaka ay humihiyaw sa kawalan 
ng lupa at handang magrebolusyon bunsod ng 
grabeng kahirapan dulot ng pyudal at malapyudal na 
pagsasamantala at pang-aapi at dulot ng neoliberal na 
patakaran sa agrikultura ng mga papet na rehimen. 
Walang lupa ang 7096 ng mga magsasaka at biktima ng 
mataas na upa sa lupa, mababang pasahod, mataas na 
interes sa pautang, napakataas na presyo ng input sa 
produksyon at napakababang presyo ng produktong 
bukid. Maging ang mga panggitna at mayamang 
magsasaka ay nababangkarote ang kabuhayan dahil 
sa tindi ng krisis. Huwad ang lahat ng mga reporma sa 
lupang isinakatuparan ng papet na estado. 


Sa palayan, 
magsasaka sa 


lubhang naghihirap ang masang 
1,956,988.88? ektaryang palayan 


MIMAROPA 


Palawan 


14 KALATAS 


Polilio Group 
of Islands 


CALABARZON 


Laguna 


National Manila, ] 
Capital -, 22 
Region 

Cavite 


Quezon 


Batangas 


Marinduque 


Mindoro 


Romblon 


sa rehiyon kung saan 1,183,149 ektarya ang nasa 
MIMAROPA at 773,839.88 ektarya naman ang nasa 
CALABARZON. Lumiit nang husto ang palayan sa 
CALABARZON dahil sa pagpapalit-gamit ng lupa 
tungong mga enklabong industriyal, subdibisyon, 
komersyo at eko-turismo. Noong 2017-2018, 
bumubuo sa 10.1796 (8.696 MIMAROPA at 2.144 
CALABARZON) ng pambansang produksyon ang 
produksyon ng palay sa rehiyon. 


Karaniwan ang sistemang buwisan at katulong. 
Ang sistemang buwisan ay katumbas ng pirmeng 12 
kaban na buwis sa PML sa bawat ektarya kung saan 
sinasagot ng mga tenante/kasama ang gastos. Sa 
ganito, aabot sa 7096 ang upa sa lupa na sinisingil ng 
PML matapos na awasin ang gastos sa produksyon. 
Kikita lamang ang mga magsasaka ng P31 bawat araw 
sa bawat ektaryang palayan na kanyang sinasaka. 
Hindi na magpapanglayo dito ang sistemang katulong 
kung saan may kabahaging 14.4 sakong palay bawat 
ektarya ang katulong o katumbas ng P58 na kita sa 
bawat araw. Katumbas ito ng 5696 na upa sa lupa 
na sinisingil ng PML sa mga katulong. Bukod sa 
napakataas na upa sa lupa, napakababa din ng arawang 
sahod ng mga manggagawang bukid sa palayan na 
nag-aabereyds lamang sa P215 arawang sahod sa 
sistemang kabiselya at P200-250 kung may pakain at 
P300 kung walang pakain sa iba pang mga trabaho 
sa palayan. Daan-daang libong mga manggagawang 
bukid sa palayan ang inagawan ng kabuhayan dahil 
sa pagpasok ng makinang harvester-thresher. Upang 
mapunuan ang kita, umuutang ang mga kasama sa 
mga komersyanteng usurero at mga usurero sa micro- 
financing tulad ng CARD Bank, ASA Card, RC at iba 
pa. Umaabot sa 5746 ang buwanang interes ng utang 
sa mga komersyante-usurero o katumbas ng 2096 na 
interes sa isang taniman. Umaabot naman sa 1596 ang 
interes ng mga usurerong bangko sa micro-finance. 


Napakataas ng gastos sa produksyon sa bawat 
ektaryang palayan na umaabot sa abereyds na 
P46,000”, P49,920 (tag-ulan) at P52,524 (tag-init)5 
habang napakababa naman ng presyo ng palay 
na umaabot lamang sa P14.5 bawat kilo nitong 
nakaraang anihan (2022). Naging pamatay na 
bigwas sa mga magsasaka sa palayan ang Rice 
Tariffication Law dahil sa pagbaha ng imported na 
bigas. Lalo nitong ibinagsak ang presyo ng palay 
habang hindi naman halos bumaba ang presyo 

ng bigas. Tanging mga kartel sa bigas at mga 
burukrata kapitalista lamang ang tumabo 

dito nang husto. Tumaas ng halos 30046 

ang presyo ng abono't pestisidyo mula 

nang pumutok ang gyera sa Ukraine. 


2 Philippine Statistics Authority, 2020 

3 Philippine Statistics Authority, 2021 

4 Sariling pagsisiyasat ng BHB-Mindoro 
5 Philippine Statistics Authority, 2021 

6 Ibid 


26 DISYEMBRE 2022 


Sinamantala nang husto ng mga dayuhang kumpanya 
sa abono't pestisidyo at mga lokal na komersyante ang 
gyera upang makaani ng super tubo sa kapinsalaan 
ng masang magsasaka. Kahit ang mga magsasaka na 
may isang ektaryang palayan ay bumagsak ang kita 
sa abereyds na P103 sa bawat araw kung maganda 
ang ani... Ganunman, mas malamang ang hindi 
magandang ani dahil sa epekto ng mga kalamidad 
(bagyo at tagtuyot) bukod pa ang epekto ng bulabog 
ng operasyong militar. Sa ganito, karaniwang lugi at 
nababangkarote maging ang nagsasariling magsasaka 
sa palayan. 


Sa rehiyong TK, ang niyog na ang maituturing na 
pangunahing agrikultural na pananim sa napakalawak 
na tanimang umaabot na sa 1,190,560 ektarya” at 
may produksyon na 3,745,501.93 metriko tonelada. 
Nasa CALABARZON ang 966,796 ektarya at 223,764 
ektarya naman ang nasa MIMAROPA. Nananatiling 
pinakamalawak ang niyugan sa lalawigan ng Quezon 
na umaabot sa 375,021 ektarya o katumbas ng 31.496 
ng nyugan sa rehiyon. Kasunod na rito ang Palawan 
na mayroong 100,073 ektarya o katumbas ng 8.496 
nyugan sa buong rehiyon. Nabawasan nang malaki 
ang nyugan sa Quezon sa nakaraang dekada dahil sa 
pagpapalit-gamit ng lupa at umiral na coco-logging. 
Lumawak naman ang taniman ng niyog sa ibang mga 
probinsya sa rehiyon. 


Tulad sa palayan, dumaranas ng grabeng kahirapan, 
pagsasamantala at pang-aapi ang mga magniniyog 
sa rehiyon. Kumpara sa palayan, di hamak na mas 
malalawak ang monopolyong kontrol sa lupain ng 
mga PML na umaabot ng daan-daan at libu-libong 
ektaryang pagmamay-ari... Nagmamay-ari naman 
ng pinakamababang 10 ektarya ang maliliit na PML. 
Napakataas ng upa sa lupa sa niyugan na karaniwang 
50-50 at 60-40 pabor sa mga PML. Binabalikat ng 
mga magniniyog ang lahat ng gastos o katumbas din 
halos ng 80-20 hatian pabor sa PML. Sa mga asyenda, 
umiiral ang tersyong partehan pabor sa PML at ang 
sistema ng porlibo na mas malala pa sa tersyo ang 
katumbas. Napakababa din ng upa sa kawit, bunot at 
hilada at maging sa arawang pagtatabas sa nyugan na 
katumbas lamang ng P150-300 sa bawat isang libong 
niyog at P150-200 naman sa bawat araw kung pakain 
ang mga magtatrabaho. Bumagsak nang matarik ang 
presyo ng kopra mula sa dating P30-40 bawat kilo at 
P7 bawat kilo ng buo. Biktima din ang mga magniniyog 
ng mga iligal na kaltas tulad ng 726-2096 kaltas sa 
resikada, P1-2 kaltas sa tara at gayundin sa taktak na 
ipinatutupad ng mga PML-Koprada at may-ari ng mga 
oil mill. Noong 2018, sa kwenta ng mga magniniyog sa 
Quezon, kumikita lamang ng abereyds na P20 bawat 
araw ang mga magniniyog sa P19-23/kilo na presyo 
ng kopra at P4.70/kilo na presyo ng buong niyog. 
Hanggang ngayon, patuloy na ipinagkakait sa mga 
magniniyog ang katarungan sa dinambong sa kanilang 


7 Ibid, Philippine Statistics Authority, 2020 


26 DISYEMBRE 2022 


pondo ng Coco Levy ng pamilyang Marcos at ng mga 
kroni nito. Imbes na ibalik, dahas ang ibinibigay sa mga 
magniniyog na nakikibaka para sa kanilang karapatan 
sa Coco Levy Fund. 


Hindi malayo ang lawak ng ektarya na natataniman 
ng mais at saging sa rehiyon. Ang mais ay mayroong 
84,018 ektaryang natatamnan at mayroong 272,723.2 
metriko toneladang produksyon. Bumubuo lamang 
ito sa 2.796 (296 CALABARZON at .7946 MIMAROPA) 
sa pambansang produksyon ng mais. Ang saging 
ay sumasaklaw sa 77,314.40 ektaryang taniman na 
mayroong 77,224.4 metriko toneladang produksyon. 
Mayroon namang 56,908 ektaryang tubuhan na 
nakakonsentra sa Batangas na mayroong 2,209,911 
metriko toneladang produkto. 


Tulad sa palay at niyugan, palugi ang mga 
magsasaka sa maisan, sagingan at tubuhan sa rehiyon. 
Karaniwan na ang sistemang buwisan sa maisan at 
napakababa ng presyo ng mais. Biktima naman ang 
mga nagtatanim ng saging ng napakababang presyo 
at sistematikong pandaraya sa anyo ng iligal na kaltas 
tulad ng sistemang tenor at talsik. Luging-lugi pa sa 
upa sa maghahakot at sa pagod ang mga magsasaging 
sa pagdadala ng kanilang produkto sa pamilihan. Ito 
ang dahilan kung bakit halos hindi na ibinebenta ng 
mga magsasaging ang kanilang produkto sa pamilihan 
at kinukonsumo na lamang ang mga ito. 


Lugi naman ng halagang P16,550 ang magsasaka 
sa Batangas na nagmamay-ari ng isang ektaryang 
tubuhan. Kumikita lamang ito ng P115,000 habang 
gumagastos naman ito ng P131,550. Kung lugi na 
ang nagsasariling magsasaka sa tubuhan, di hamak 
na lubog sa utang ang mga magsasakang tauhan ng 
PML sa tubuhan. Ang mga MBK at PML na may-ari 
ng mga asukarera ang pangunahing nakikinabang 
sa katas at tamis ng tubo ng mga magtutubo. 
Bukod sa napakababa ng presyo na sila lamang ang 
arbitraryong nagtatakda, dinadaya pa nila ang mga 
magtutubo sa pureza (sugar content), timbang at iba 
pang kawalanghiyaan. Tulad ng ibang magsasaka, 
grabe ang pahirap sa mga magtutubo sa pagtaas sa 
presyo ng abono kung saan bumubuo sa 46.1896 ng 
kanilang gastos. Biktima ang mga manggagawang 
bukid sa tubuhan o ang mga maggagapak ng 
napakababang pasahod. Umiiral ang pasuweldo sa 
mga maghuhuhurnal: Php 0.50 bayad sa pagtataad, 
Php300-350 bayad sa pagpapahalabas, at Php350 sa 
kada toneladang bayad sa pagkakarga. Pwersadong 
pasukan ng isang magtutubo ang bawat yugto ng 
paggawa mula sa pagtatanim hanggang sa maipasok 
ang tubo sa sentral para makasapat sa kanyang pang- 
araw-araw na pangangailangan, lalo't isang beses 
kada isang taon lamang nagiging pera ang mga tubo. 


Ang mga neoliberal na patakaran at mga batas 
na isinakatuparan ng sunud-sunod na mga papet na 


15 KALATAS 


16 KALATAS 


rehimen alinsunod sa dikta ng US ang nagbigay ng 
pamatay na hataw sa produktong agrikultural at sa 
mga magsasakang lumikha sa mga ito. Hindi lamang 
ang mga magsasaka sa palayan ang nalugi at naghirap 
dulot ng mga ito. Kasamang nalugi ang mga nasa 
produksyon ng sibuyas, asin, bawang, gulay, prutas 
at iba pang pananim dulot ng pagbaha sa lokal na 
pamilihan ng mga imported na produktong agrikultural 
na di hamak na mas mura ang presyo. 


Bunga ng pagkawasak ng mga pwersa sa 
produksyon sa kanayunan, nagaganap ang semi- 
proletaryanisasyon ng mga odd jobbers bunga 
ng kakulangan ng trabaho at sapat na kita sa 
kanayunan. Napupwersa ang mga maralita sa 
kanayunan na maghanap ng iba't ibang trabahong 
mapapasukan o mapagkikitaang hanapbuhay sa 
impormal na ekonomya sa kabayanan at lungsod. 
Makikita sa rehiyon ang migrasyon sa malalayong 
lugar ng mga magsasaka at iba pang maralita sa 
kanayunan upang maging maggagapak ng tubo, 
manggagawa sa konstruksyon, katulong o boy sa 
tindahan, serbidora at kung anu-ano pang klase ng 
trabahong mapagkakakitaan. Karaniwan na ang pag- 
uuling at pagtitingting bilang dagdag na pampuno 
sa kita at kakapusan. Dumaranas ang mga ito ng 
grabeng pagsasamantala at pambubusabos sa anyo ng 
napakababang pasahod, napakasamang kundisyon sa 
paggawa, kawalang kasiguruhan sa trabaho, kawalang 
proteksyon at serbisyong panlipunan. 


Katulad ng paghihirap ng mga magsasaka 
sa kanayunan dahil sa pyudal at malapyudal na 
pagsasamantala, pinahihirapan ang milyun-milyong 
manggagawa at mala-manggagawa sa kalunsuran 
at mga sentrong bayan ng rehiyon ng napakababa 
at hindi nakabubuhay na sahod, kawalan ng mga 
benepisyo, mahirap na kundisyon sa paggawa, kawalan 
ng seguridad sa trabaho dulot ng kontraktwalisasyon, 
pagsikil sa karapatang mag-unyon at pagsupil ng 
estado. Sa rehiyon, ang arawang minimum na sahod 
na itinakda ng inutil na Regional Wage Board (RWB) ay 
umaabot lamang mula P294 sa MIMAROPA, P317 sa 
tinatawag na Resource Based Areas na karaniwang mga 
3rd at 4th class municipalities, P325 sa mga nakatira 
sa tinatawag na Component Cities tulad ng Tayabas 
City sa Quezon hanggang pinakamataas na P470 sa 
mga nakatira sa tinatawag na Extended Metropolitan 
Areas. Lahat ng ito ay napakalayo sa Family Living 
Wage (FLW) na P1,140 na dapat kitain ng isang may 
limang miyembrong pamilyang manggagawa batay 
sa kwenta ng Ibon. Di hamak na mas mababa na 
ang halaga ng mga ito kung ikukumpara sa P79 na 
arawang sahod noong 1989 dahil sa tindi ng inabot 
ng pagbaba ng tunay na halaga ng sahod bunga ng 
implasyon, debalwasyon ng piso at pagtaas ng presyo 
ng mga pangunahing serbisyo. Ayon sa pagsusuri 
ng mga manggagawa, sa 33 taong pag-iral ng Wage 


Rationalization Law, umakyat na ang presyo ng mga 
bilihin sa CALABARZON nang higit sa limang ulit ngunit 
tumaas lamang ang sahod nang higit sa tatlong ulit. 


Lubos na pinalala ang kahirapan ng mga 
mamamayan laluna ng mga magsasaka, manggagawa 
at mala-manggagawa sa rehiyon dulot ng pandemyang 
Covid-19 sapul noong 2020 at ng ipinatupad na 
militaristang lockdown ng pasista at tiranikong 
rehimeng US-Duterte. Dahil dito, tinatayang 1096 ang 
ibinagsak ng kabuuang produksyon, umaabot sa 1096 
ng manggagawa ang nawalan ng trabaho na hanggang 
ngayon ay hindi pa rin nakakabalik sa trabaho. 
Matinding pahirap din ang taunang kalamidad na likas 
at gawa ng tao. Matinding pininsala ang mga pananim, 
kabuhayan at tirahan ng mamamayan ng mga bagyo, 
lindol, tagtuyot at pagsabog ng bulkan na tumama sa 
rehiyon. 


Hindi pa man nakakabawi ang mga nasalanta ng 
bagyong Quinta, Rolly, Ulysses na tumama noong 
Oktubre at Nobyembre 2020, sinundan pa ang mga 
ito ng mga tumamang malalakas na bagyo sa taong 
2021 at ngayong 2022. Umabot naman sa 400,000 
mamamayan sa Batangas-Laguna at Cavite ang 
naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taal noong 
2020 na hanggang ngayon ay hindi pa naibabalik ang 
nasirang mga tahanan at kabuhayan. Taun-taon ding 
tinamaan ng tagtuyot ang mga magsasaka. Kagyat ang 
pangangailangan sa ayuda, relip at rehabilitasyon para 
sa mamamayang nasalanta ng mga ito. 


Gayunman, dagdag pang kalamidad ang dinaranas 
ng mamamayan laluna sa kanayunan dahil sa 
pagpapatupad ng mga militar ng de facto martial 
law sa mga focus area ng kampanyang supresyon. 
Ipinapatupad ang sistema ng curfew at nililimitahan 
ang mga magsasakang maglaan ng oras sa pagtrabaho 
sa kaingin at linang. Kinokontrol ng mga pasistang 
tropa ang dami ng bibilhing mga pagkain at konsumo 
ng bawat pamilya. lItinataboy ang mga magsasaka 
at katutubo ng pambobomba, istraping at mga 
karahasan. Sa isla ng Mindoro, umabot sa 126,000 
mamamayan, karamihan ay mga katutubo ang naging 
biktima ng kalamidad na gawa ng papet na rehimen. 


Dahil sa walang kaparis na pagtaas ng implasyon 
at ng presyo ng mga bilihin at serbisyo para mabuhay 
nang disente, mabilis na bumabagsak ang kabuhayan 
ng peti-burgesyang lungsod at dumadausdos sa 
katayuan ng mga manggagawa. Maraming kabataan 
ang hindi na kinakayang makapagpatuloy ng pag- 
aaral laluna noong ipinatupad ang distance learning. 
Pangingibang bansa ang mapait na pildoras na 
ipinalulunok sa mga manggagawang pangkalusugan 
at iba pang propesyunal. Sa lahat ng rehiyon sa 
bansa, ang CALABARZON ang nakapagtala ng may 
pinakamalaking bilang ng OFW na bumubuo sa 15.946 
ng kabuuang 12 milyong OFW sa bansa. 


26 DISYEMBRE 2022 


IV. Ang Ating Mapanlabang Tungkulin 


| Baa mayor na tungkulin ang dapat nating magawa sa panahon ng anim na taong panunungkulan ng 
ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte. Una'y konsolidahin at palakasin natin nang ilang ulit ang 
Partido sa TK. Ikalawa'y, pakilusin at pamunuan natin ang higanteng lakas ng mamamayan para sa DRB. At 
ikatlo'y puspusan nating labanan at biguin ang pasistang teror ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte. 
Sa matagumpay na pagtupad sa mga tungkuling ito, makatitiyak tayong maiaambag natin ang ganang kaya 
ng rehiyong TK sa estratehikong tungkuling dalhin ang matagalang digmang bayan sa abanteng bahagi ng 
estratehikong depensiba upang makabungad sa estratehikong pagkapatas. 


1 Konsolidahin at palakasin nang ilang ulit 
ang Partido sa TK 


Nararapat nating konsolidahin at palakasin nang 
ilang ulit sa ideolohiya, pulitika at organisasyon ang 
Partido sa TK alinsunod sa teoretikong batayan at 
tanglaw ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Gawin ang 
pagpapalakas sa Partido sa ideolohiya sa pamamagitan 
ng pagtataas ng teoretikong antas ng kasapian sa 
MLM, sa pulitika, sa pagsusulong ng demokratikong 
rebolusyon ng bayan, at sa organisasyon, sa mahigpit 
na pagtataguyod sa prinsipyo ng demokratikong 
sentralismo. 


Upang makonsolida at mapalakas nang ilang ulit 
ang Partido sa TK, kailangang hawakan natin ang 
Leninistang prinsipyo na ang pagbubuo sa Partido una 
sa lahat ay pagbubuo sa ideolohiya, na kung walang 
rebolusyonaryong teorya ay walang rebolusyonaryong 
kilusan, na ang gawaing edukasyon ang puso ng gawain 
sa ideolohiya. Itinuturo ng kasaysayan na kung ang 
proletaryado ay walang sariling partidong pampulitika 
na naaarmasan ng pinakaabanteng rebolusyonaryong 
teorya, hindi kailanman makasusulong ang makauring 
pakikibaka nito sa wastong direksyon at hindi 
makakamit ang saligang pagbabago sa kanyang 
katayuang pinagsasamantalahan at inaapi sa lipunan. 


Dapat na sa lahat ng panahon ay labanan ang 
dalawang mukha ng suhetibismo, ang dogmatismo 
at empirisismo. Kagyat ang pangangailangang iwaksi 
ang empirisismo bilang siyang tampok na anyo ng 
suhetibismong umiiral sa ilang mga komite ng Partido. 
Sa pagwawaksi sa empirismo, sabay na iwaksi ang 
mga buntot nito sa pulitika sa anyo ng konserbatismo, 
pasibidad, gerilyaismo, milisyaismo at gawi ng 
rebeldeng lagalag at buntot sa organisasyon sa anyo 
ng burukratismo, kumandismo at liberalismo. 


Kaugnay nito, nararapat na marubdob na tupdin 
natin ang mga tungkuling itinakda ng KRTK para 
isulong ang kampanya sa tatlong antas ng edukasyong 
pampartido. Nararapat na magpunyaging isulong 
ang mga pampartidong pag-aaral alinsunod sa 
tatlong antas na kurso ng Partido at mga espesyal 
na araling binuo at ipinalaganap ng PAKED at KARED 
sa gitna ng pokus at sustenidong atake ng kaaway. 
Dapat bigyang pansin ang pag-aaral sa mga sulatin 
ni Kasamang Jose Maria Sison, dakilang guro at 
lider ng rebolusyong Pilipino, bilang di masasaid na 


26 DISYEMBRE 2022 


kaban ng kaalamang tatanglaw sa pagsusulong ng 
pambansa-demokratikong rebolusyon at sosyalismo 
sa Pilipinas. Dapat lutasin ang mga bara at balakid 
sa pagsasakatuparan ng mga tungkulin sa rebolusyon 
sa malikhaing paraan. Sa harap ng ibayong umiigting 
na digmang supresyon at ng masahol na panlipunang 
krisis, hinihingi ang puspusang konsolidasyong pang- 
ideolohiya at malalim na sapul sa teorya ng lahat 
ng mga kadre at kasapi ng Partido, at lahat ng mga 
pwersang rebolusyonaryo. 


Sa gabay ng rebolusyonaryong teorya nararapat na 
isagawa ang regular na paglalagom sa praktika ng lahat 
ng mga organo at yunit ng Partido. Sa paglalagom, 
sinusuma ang ating mga naging pagsulong at pag- 
atras, ang ating mga tagumpay at kabiguan at ang mga 
mapupulot na leksyon upang ibayong itaas pa ang 
ating teoretikong pag-unawa sa MLM. Sa pagitan ng 
mga paglalagom, dapat ilunsad ang regular na mga 
pagtatasa sa gawain at pwersa upang subaybayan ang 
tinatakbo ng pagpapatupad sa mga programa, plano 
at nagbabagong kalagayan. Sa pagtatasa, agad na 
magagawa ang mga kinakailangang hakbang upang 
lutasin ang mga bara sa pagsulong at sagpangin 
ang mga paborableng oportunidad. Kaugnay nito, 
hawakan ang Maoistang turo: sa praktika, nasusubok 
ang kawastuhan ng ideya. 


Sa gabay ng rebolusyonaryong teorya nararapat 
na isagawa sa lahat ng sandali ang panlipunang 
pagsisiyasat at pagsusuri sa uri upang matalas na 
bigyang buhay ang unibersal na katotohanan ng 
MLM sa kongkretong kalagayan ng pagsusulong ng 
rebolusyon sa lahat ng erya ng larangan at linya ng 
gawain ng Partido. Kaugnay nito, magpakahusay 
sa detalye at pagkatas ng katotohanan mula sa mga 
detalye. Palaging panghawakan at isakatuparan ang 
wastong estilo ng paggawa alinsunod sa prinsipyo ng 
kongkretong pagsusuri sa kongkretong kalagayan. 


Upang matiyak na mapapamunuan ng Partido 
ang milyun-milyong mamamayan sa rebolusyon, 
kailangang itayo ang bag-as ng Partido sa hanay ng 
masa. Dapat na palakihin ang kasapian ng Partido sa 
gitna ng pagsusulong ng demokratikong kilusang masa 
sa kanayunan at kalunsuran. Nararapat na reklutahin 
sa Partido ang pinakasulong at aktibong elemento mula 
sa hanay ng mga rebolusyonaryong organisasyong 
masa at sa hukbong bayan. Malinaw na ang kasapian 


17 KALATAS 


18 KALATAS 


ng Partido ay mahigpit na nakaugnay 
sa masa at malalim na nakalubog sa 
rebolusyonaryong 5 Bkilusang B8B8B7masa. 
Patakaran pa rin natin na mapangahas 
na palawakin ang Partido batay sa 
rebolusyonaryong kilusang masa nang 
hindi nagpapapasok ng kahit isang di 
kanais-nais na elemento. Dapat nating 
sundin ang mga makatwirang istandard 
na itinakda ng konstitusyon ng Partido, 
at paramihin ang mga myembro ng 
Partido mula sa uring manggagawa at 
magsasaka. Nararapat na lutasin ang 
napakabagal na rekrutment sa Partido. 


Kasabay nito, itayo at paganahin 
ang pinakamaraming lokal na sangay ng 
Partido at grupo ng Partido sa mga pagawaan, asyenda, 
baryo, eskwelahan, minahan, pook tirahan at trabaho 
at bawat platun at kumpanya ng BHB. Ang mga ito 
ang nagtitiyak sa pinakamahigpit at di-napuputol na 
ugnayan ng Partido at ng masa ng sambayanan. 


Nararapat na pandayin ang mga kadre at kasapi ng 
Partido sa matapat na pagpuna at pagpuna-sa-sarili 
upang maiwasto't mapaunlad ang proletaryong estilo 
ng paggawa at pamumuno. Para maging karapat- 
dapat sa kanilang rebolusyonaryong tungkulin, 
ang mga kasapi ng Partido ay dapat buuin ng 
pinakamatatapat at pinakamatatatag na elementong 
subok sa rebolusyonaryong pakikitunggali sa mga 
uring mapang-api at mapagsamantala. Bawat 
kasapi ng Partido ay kailangang magpaunlad sa 
kanyang proletaryong rebolusyonaryong kamulatan 
at magpanibagong hubog sa sarili alinsunod sa mga 
saligang proletaryong rebolusyonaryong paninindigan 
at pananaw. 


Mula sa mga kasapi, nararapat na palitawin at 
sanayin ang sanlaksang kadre ng Partido sa lahat ng 
antas at sa bawat linya ng gawain. Ani Stalin: Matapos 
itakda ang wastong linya sa pulitika, mapagpasya 
sa lahat ang mga kadre. Ibig sabihin, mapagpasya 
ang papel ng mga kadre sa pagtataguyod sa wastong 
linyang pampulitika ng Partido. Gabundok ang mga 
tungkulin at gawaing kailangang gampanan at patuloy 
na nagbabago ang kalagayan. Magagawa lamang 
ang mga tungkulin kung may sapat tayong mga kadre 
na magpapatupad sa mga ito. Sa pagpapalitaw at 
pagsasanay ng mga bagong kadre, natitiyak natin ang di 
mapuputol na daloy ng sariwang dugong mamumuno 
sa Partido sa masalimuot at liko't ikot na landas ng 
pagrerebolusyon. Lalung kailangan ito sa tulad nating 
nagsusulong ng matagalang digmang bayan. Susing 
organisasyunal na rekisito sa pagpapalakas ng ilang 
ulit ng Partido ang matamang pagbibigay pansin sa 
pagpapalitaw at pagsasanay ng mga kadre. 


Sa pagsasanay, dapat na magbigay diin sa 
konsolidasyon sa ideolohiya sa pamamagitan ng mga 


edukasyong pampartido hinggil sa MLM na pilosopiya 


at sa linya't patakaran ng Partido. Nagbigay ng 
gabay ang Tagapangulong Mao kaugnay ng paraan 
ng pamumuno sa pamamagitan ng Matutong 
tumugtog ng piano, Ikumbina ang pangkalahatang 
panawagan sa partikular na gabay at ikumbina ang 
pamunuan sa masa, Alisin ang bagahe at paganahin 
ang makinarya, Magpakahusay sa numero at iba 
pa. Naglinaw din siya ng patakaran sa pagtatalaga 
ng kadre--batay sa merito, ayon sa pangangailangan, 
at maluwag sa kaloobang pagtanggap. Naglinaw 
din siya ng patakaran sa pangangalaga sa mga 
kadreng nagkamali: “gamutin ang sakit at iligtas ang 
pasyente” at “paglilinaw sa maling pag-iisip habang 
nakikipagkaisa sa mga kasama.” 


Sa bisa ng pagpapalitaw at pagsasanay ng mga 
kadre, dapat na itayo at palakasin ang mga komite 
ng Partido mula antas ng seksyon, distrito at mga 
probinsya saanman wala pa nito sa kalunsuran man 
o sa kanayunan. Sa kanayunan, ang mga komiteng 
teritoryal ay may tungkuling kumprehensibong 
pamunuan ang pagsusulong ng armadong pakikibaka 
at rebolusyonaryong kilusang masa, kumprehensibong 
paunlarin ang gawaing teritoryal sa pamamagitan 
ng pagbubuo ng mga teritoryal na komite ng Partido 
sa antas ng distrito, syudad at malalaking bayan. 
Kaalinsabay nito, itayo ang malalakas na komite at 
organisasyon ng Partido sa hanay ng BHB upang 
tiyakin ang absolutong pamumuno ng Partido sa BHB 
at mahigpit na tiyakin ang pangunguna ng kumand ng 
pulitika sa baril. Sa kalunsuran bigyan ng pangunahing 
timbang ang pagbubuo ng mga komite ng Partido sa 
hanay ng mga manggagawa, kabataang estudyante at 
maralitang komunidad. 


Ipinaalala ng Tagapangulong Armando Liwanag 
noong 2015 na “Dapat mas masaklaw ang balangkas ng 
Partido kaysa sa Hukbo. Lalong liliit at maaagnas ang 
buong kilusang rebolusyonaryo kapag ang kawalan, 
kaliitan o pagliit ng hukbo at mga larangang gerilya 
nito ang magdidikta sa balangkas ng buong Partido 
at buong kilusang rebolusyonaryo. Dapat palakasin 


26 DISYEMBRE 2022 


ang Partido at mga organisasyong masa sa kalunsuran 
para may panggalingan ng mga kadreng manggagawa 
at edukadong kabataan para sa Hukbo at kanayunan. 
Ang Partido sa labas at loob ng Hukbo ang naglilikha sa 
Hukbo kung saan wala o wala pa ito.” 


Sa pagbubuo ng mga komite ng Partido, kailangang 
kamtin ang balansyadong komposisyon at mainam na 
proporsyon ng mga kagawad nito sa pamamagitan ng 
pagpapaloob ng mga kadreng bata, may katamtamang- 
edad at may edad. Kailangang gawin ang promosyon 
ng mga kadre sa mga namumunong komite at 
katungkulan batay sa kanilang kahusayan sa IPO at 
pagtupad ng gawain. 


Upang mahusay na mapagana ang demokratikong 
sentralismo, kailangang isakatuparan ang wastong 
paggana ng sistemang komite, sistema ng pulong 
at sistema ng pag-uulat. Kailangang magpakahusay 
ang bawat komite at mga namumunong kadre sa 
pagsasakatuparan ng kanilang kolektibo at indibidwal 
na responsibilidad. Dapat na ilunsad ang napapanahon 
at maiiksi ngunit mabungang pulong. Kailangang iwasto 
ang mga pulong na labis na tumatagal dahil kulang sa 
paghahanda at hindi mahusay na napapadaloy. Tuloy 
nagiging paso na ang mga binuong pagsusuri at plano 
at napag-iiwanan ng kasaysayan ang pamumuno ng 
komite. 


Tiyaking maisakatuparan ang prinsipyong “keep 
the center well informed.” Para magawa ito, mahigpit 
na ipatupad ang sistema ng regular na napapanahong 
ulat. Iwaksi at iwasto ang pagpapabaya sa paggawa at 
pagsusumite ng ulat. Pinapahina nito ang estratehikong 
pamumuno ng sentro ng Partido at pagbibigay ng 
napapanahong gabay sa mga pinamumunuan. 


2 Pakilusin at pamunuan ang higanteng 
lakas ng masa para sa DRB 


Nararapat na pukawin, organisahin, pakilusin at 
pamunuan ng Partido ang higanteng lakas ng masa para 
sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. 
Kailangang isagawa ang masikhay na gawaing masa sa 
masang manggagawa, magsasaka, malamanggagawa, 
kabataang intelekwal, kababaihan at iba pang seksyon 
ng peti-burgesya sa kanayunan at kalunsuran ng 
rehiyon at kumprehensibong isulong ang anti-pasista, 
anti-imperyalista at anti-pyudal na kilusang masa. 


Kaugnay nito, mahigpit na tanganan sa lahat 
ng sandali ang prinsipyo ng linyang masa at ng 
pamumunong mula sa masa tungo sa masa. Ang 
masa at ang masa lamang ang pinagmumulan ng 
lakas, ang tunay na bayani, ang mapagpasya, ang 
tanging tagapaglikha ng kasaysayan. Ang wastong 
pamumuno ng Partido ay mula sa masa tungo sa 
masa kung saan ang mga ideya ng masa ay tinitipon 
ng Partido sa pamamagitan ng demokratikong 
kaparaanan ng pamumuno, pagkonsulta't pagsisiyasat 
sa kanila at mula dito ay muling ibinabalik sa masa 


26 DISYEMBRE 2022 


bilang nasistematisang ideya sa anyo ng programa, 
linya at patakaran ng Partido. Pinatunayan sa aktwal 
na praktika ang kawastuhan ng mga nabuong linya 
at patakaran sa pamamagitan ng mga paglalagom, 
pagtatasa at pagsisiyasat. Sa walang katapusang 
ikid ng diyalektikong prosesong ito, patuloy nating 
mapapaunlad ang wastong kaparaanan ng pamumuno 
sa masa upang mapakilos at mapamunuan ang 
kanilang higanteng lakas. 


Kaugnay nito, iwaksi at iwasto ang pagkukutang 
bundok at gawi ng rebeldeng lagalag na ipinakikita 
ng ilang yunit ng BHB sa kanayunan. Pumunta tayo 
kung nasaan ang masa at kabalikat nila isagawa ang 
epektibong gawaing pagmumulat, pag-oorganisa at 
pagpapakilos. 


Sa kanayunan, nararapat na ilunsad ang 
pakikibakang anti-pyudal at rebolusyong agraryo 
sa lahat ng mga mayor na pananim at lupaing 
agrikultural sa rehiyon bilang susing kawing ng ating 
gawaing masa. Mahigpit na panghawakan ang anti- 
pyudal na linya sa uri sa pagsusulong ng pakikibakang 
anti-pyudal at pagtupad ng iba pang tungkulin sa 
kanayunan. Nangangahulugan itong umasa sa lakas 
ng batayang saray ng uring magsasaka, pangunahin, 
ang mga maralitang magsasaka, mababang 
panggitnang magsasaka at mga manggagawang 
bukid, kabigin ang panggitnang magsasaka, huwag 
saktan at nyuralisahin ang mayamang magsasaka, 
nyutralisahin ang mga naliliwanagang PML, at itutok 
ang pinakamatalas na bigwas ng kilusang magsasaka 
sa pinakadespotikong PML at iba pang mga kaaway 
sa uri. 


Kagyat ang pangangailangan ng masang magsasaka 
na ibaba ang upa sa lupa, itaas ang sahod ng 
manggagawang bukid, ibaba ang interes sa pautang, 
itaas ang presyo ng produktong bukid, ibaba ang 
presyo ng abono't pestisidyo at iba pang farm inputs 
at ibasura ang lahat ng mga iligal na kaltas. Ang mga 
ito ang puruhan ng mga kampanya at pagpapakilos sa 
masang magsasaka mula sa antas ng asyenda, baryo 
at inter-baryo, munisipalidad, distrito, probinsya at 
maging sa antas ng rehiyon. Kaalinsabay nito, isulong 
ang kooperasyon at mga kampanya sa pagpapataas 
ng produksyon sa kanayunan at iba pang kampanyang 
masa para sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan. 
Sa gitna ng krisis, kailangang kailangan ng mga 
magsasaka ang mga ito upang makahinga sa tindi ng 
kahirapan. 


Sa bisa ng masiglang kampanyang anti- 
pyudal itayo, paganahin at palakasin ang mga 
rebolusyonaryong samahang masa alinsunod sa 
pagtatayo ng malawak at malalim na baseng masa 
ng rebolusyon sa kanayunan. Balikan, ireaktiba 
at irekober ang baseng masa na pansamantalang 
naiwanan at sinalanta ng pag-atake ng kaaway. Itayo 
ang mga saligang organisasyong masa ng magsasaka, 


19 KALATAS 


20 KALATAS 


kababaihan, kabataan, bata at mga aktibistang 
pangkultura alinsunod sa linya ng hakbang-hakbang 
na pag-oorganisa at gabay ng Mahigpit Nating Mga 
Tungkulin, mga dokumento ng Unang Pambansang 
Kumperensya sa Gawaing Masa at mga Kumperensya 
sa Gawaing Masa sa Rehiyong TK. Mapangahas 
na magpalawak ng kasapian ng wala ni isa mang 
napapapasok na ahente ng kaaway at masamang 
elemento. Itayo ang pinakamaraming bilang ng 
grupong pang-organisa at komiteng pang-organisa ng 
mamamayan bilang transisyon upang agad na maitayo 
ang mga ganap na samahang masa. Sa pagkakatayo 
ng mga balangay ng mga saligang organisasyong masa 
at pagkakaorganisa ng panggitnang pwersa sa baryo, 
itayo ang komiteng rebolusyonaryo sa baryo alinsunod 
sa patakarang tatlong sangkatlo. 


Gawing pinakamatibay na muog ng rebolusyong 
pangkultura ang kanayunan sa pamamagitan 
ng mga kampanya sa edukasyon-propaganda- 
kultura. Itayo at paganahin ang mga paaralang 
pangmasa at magsanay ng pinakamaraming guro 
ng pambansa-demokratikong paaralan sa hanay 
ng rebolusyonaryong masa. Iwaksi ang praktikang 
nakaasa lamang sa yunit ng BHB ang pagbibigay 
ng pag-aaral. Gawing kilusang masa ang gawaing 
edukasyon, propaganda at kultura. Sa ganito lamang 
natin malilikha ang kanayunan at kalunsuran bilang 
baseng muog ng rebolusyong pangkultura na may 
kakayanang kontrahin ang maitim na say-ops ng 
kaaway. 


Kaalinsabay, tuloy-tuloy na palakasin at palawakin 
ang BHB bilang armadong pwersa ng sambayanang 
Pilipino at upang maging malakas na sandata ng 
masang magsasaka laban sa mga panginoong maylupa, 
malalaking burgesya kumprador, mga dayuhang 
mina at plantasyon at mga burukratang kapitalista. 
Walang malayong mararating ang pagtatayo ng base, 
pagsusulong ng rebolusyong agraryo at pagtatayo ng 
mga organo ng Pulang kapangyarihang pampulitika sa 
kanayunan kung hindi mapapalakas ang BHB at hindi 
mababali ang gulugod ng paghahari ng mga PML at iba 
pang kaaway sa uri sa buong bansa. 


Kaugnay nito, ikampanya ang pagpapasampa ng 
pinakamabubuting anak ng bayan. Reklutahin sa 
BHB ang pinakamaraming kwalipikadong handang 
maglingkod sa armadong pakikibaka mula sa hanay 
ng masang pinagsasamantalahan sa kanayunan. Itayo 
ang mga laking platung yunit gerilya at mga larangang 
gerilyang laking kumpanya na magkakadugsong. 
Batay sa inabot na latag at lakas ng mga larangang 
gerilya, itayo ang mga teatrong gerilya sa mga lugar na 
estratehiko sa paglulunsad ng pakikidigmang gerilya. 
Itayo ang mga bertikal na pormasyong gerilyang 
laking platun hanggang kumpanya upang maging 
angklahan at sentro-de-grabidad ng mga yunit ng 
BHB sa paglulunsad ng mga anihilatibong taktikal na 
opensiba. Ilunsad ang mga pagsasanay sa pulitika- 


militar upang itaas ang antas ng kakayahan, teknik at 
taktika sa pakikipaglaban. Paramihin ang bilang ng 
yunit ng milisyang bayan (YMB) at mobilisahin sila sa 
paglulunsad ng pakikidigmang gerilya ng masa. 


Ilunsad ang mga taktikal na opensiba laban sa 
mga pangunahing kaaway ng masang magsasaka at 
mamamayan at kumpiskahin ang kanilang armas. 
Puruhan ng mga opensiba ng BHB ang mga sagad- 
saring PML, MBK, BK na masahol ang rekord sa 
pangangamkam, pandarahas at paglaban sa masang 
magsasaka at mamamayan. Puruhan din ang mga may 
utang na dugong sangkot sa mga EJK at mga ahente ng 
kaaway na nakapuslit sa ating baseng masa. Parusahan 
ang mga may utang na dugo sa rebolusyonaryong 
kilusan at mamamayan. 


Kaugnay nito, bakahin ang konserbatismo't 
pasibidad sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba 
at mga kinakailangang aksyong militar laluna sa 
harap ng mga pag-atake ng kaaway laban sa masa at 
hukbong bayan. 


Dapat mahigpit na sapulin na ang magkakambal 
na tungkulin ng pakikidigmang gerilya sa yugto ng 
estratehikong depensiba ay ang pag-iipon ng lakas 
at pagpapahina sa kaaway, at pagpapalaki sa BHB at 
pagpapaunlad ng kalidad nito bilang paghahanda 
sa pagtatayo ng pwersang regular para sa regular 
na pakikidigmang makilos. Kung mauunawaan 
ang magkakambal na tungkulin, mauunawaan din 
bakit hindi pwedeng mag-ipon ng lakas nang hindi 
lumalaban at bakit kailangang laging mulat na itaas 
nang hakbang-hakbang ang kakayahang lumaban ng 
BHB. 


Ang batas ng pakikidigmang gerilya ay magpalakas 
pangunahin sa pamamagitan ng paglaban, sa 
paglulunsad pangunahin ng mga batayang taktikal 
na opensiba upang kunin ang armas at mga 
kagamitang militar ng kaaway, lipulin ang kayang 
lipuling mahihinang parte ng kaaway, planado 
at kalkuladong patamaan ang mga estratehikong 
bahagi nito (komunikasyon, paniktik, lohistika, 
rekurso at kagamitan) kasabay ng malaganap na 
suplementaryong atritibong aksyong militar, at mga 
operasyong partisano sa mga syudad at malalaking 
sentrong bayan. 


Dapat na gampanan ng Partido sa kalunsuran ang 
dalawang pangunahing responsibilidad sa pagsusulong 
ng demokratikong rebolusyong bayan. Una, kailangang 
buong sikhay na paunlarin ang rebolusyonaryong 
kilusang masa, una, sa hanay ng manggagawa at 
ikalawa, sa hanay ng petiburgesyang-lungsod lalo ang 
mga estudyante at iba pang seksyon ng intelihensya. 
Itayo ang mga organisasyong pangmasa sa mga 
pagawaan, paaralan, at komunidad, at ilunsad dito ang 
mga kampanyang pangmasa. 


26 DISYEMBRE 2022 


Ikalawa, ang pagbibigay ng pinakamalaking tulong 
sa rebolusyonaryong pwersa sa mga probinsya sa 
loob ng rehiyon at sa iba pang rehiyon pangunahin 
upang magsilbi sa Bagong Hukbong Bayan at 
masang magsasaka at upang palakasin ang kilusan sa 
kalunsuran at puting purok ng mga probinsya. 


Dapat na pamunuan ng Partido ang pakikibaka ng 
mga manggagawa upang itaas ang kanilang sahod, 
labanan ang mga neoliberal na atake sa paggawa. 
Dapat na palaganapin ang kilusang welga batay sa 
natipong lakas sa mga pabrika at hakbang-hakbang na 
paunlarin ang mga pang-ekonomiyang welga tungo sa 
mga welgang pampulitika. Mula sa mga pagawaan, 
dapat na magpalawak tungo sa mga tinitirhang 
komunidad ng mga manggagawa at ibunsod doon ang 
pagbubuo ng mga samahang masa at paglulunsad ng 
mga kampanyang masa batay sa mga kahilingan sa 
paninirikan, trabaho at serbisyong panlipunan. 


Dapat na pumagitna ang Partido sa pakikibaka 
ng mga estudyante laban sa kolonyal, mapanupil at 
komersyalisadong sistema ng edukasyon sa Pilipinas 
at pagsusulong ng mga kahilingan para sa libre, 
makamasa, makabayan at syentipikong edukasyon. 
Dapat na ibunsod ng Partido ang pangunguna ng 
kabataan sa pambansa-demokratikong kilusang 
propaganda. Sa ganito ding diwa, dapat na sumulong 
ang pakikibaka ng mga guro at kawani para sa 
nakabubuhay na sahod, seguridad sa trabaho at 
iba pa. Dapat na lumubog at lumahok ang kilusang 
estudyante sa pakikibaka ng uring manggagawa at 
magsasaka. 


Tiyaking mapalahok sa rebolusyon ang masang 
kababaihan, ang makapangyarihang pwersa na 
bumubuo sa mahigit kalahati ng populasyon 
ng Pilipinas. Tanging sa pagsanib ng kilusan ng 


26 DISYEMBRE 2022 


kababaihan sa makauring pakikibaka ng iba pang uring 
pinagsasamantalahan at inaapi sa lipunan, makakamit 
nila ang paglaya mula sa katayuang hinahamak at 
mababa. 


Nararapat na abutin ng ating gawain ang milyun- 
milyong Migranteng Pilipino. Dapat na maiparating 
at maipaunawa sa kanila ang linya ng demokratikong 
rebolusyong bayan, isulong ang kanilang mga 
lehitimong pakikibaka at kunin ang pinakamalaking 
suporta nila sa sumusulong na rebolusyon sa Pilipinas. 


3 Puspusang labanan at biguin ang 
pasistang teror ng ilehitimong rehimeng 
US-Marcos-Duterte! 


Ang ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte ang 
pangunahing kaaway ng sambayanang Pilipino ngayon. 
Ang paksyong ito sampu ng kanilang mga kasapakat 
ang pinakamakitid na target na dapat buong lakas na 
labanan ng Partido at sambayanan. 


Asahan ang ibayo pang pagtindi ng pasistang 
teror ng rehimen laban sa Partido, rebolusyonaryong 
kilusan at mamamayang Pilipino. Ang pasismo ang 
pangunahing sandata ng paksyong ito ng naghaharing 
uri upang makapanatili sa kapangyarihan. 


Dapat taglayin ng mga kasapi ng Partido ang 
kawalang takot sa sakripisyo't kamatayan at ang 
napakataas na kapangahasang pamunuan ang 
masa upang labanan at biguin ang pasistang teror 
ng rehimen. Dapat na manguna ang Partido sa 
pagpapalakas ng rebolusyonaryong kilusang masa't 
pakikibakang masa sa gitna ng pagragasa ng puting 
lagim. Dapat mapangahas na pumunta ang Partido 
kung nasaan ang masa at pangunahan sila sa kanilang 
pakikibaka. Sa loob ng Bagong Hukbong Bayan, 
ang mga kasapi ng Partido ay huwaran sa disiplina't 


21 KALATAS 


masikhay na paggawa, katapangan sa mga labanan, at 
pangunguna sa pagtupad sa peligrosong misyon. 


Magpakahusay sa pagsasakatuparan ng prinsipyo 
sa nagkakaisang prente alinsunod sa makauring linya 
upang ibayong palakasin ang rebolusyonaryong hanay 
at hati-hatiin at paisa-isang gapiin ang kaaway ng 
sambayanan. Nangangahulugan itong dapat na tiyakin 
ang pamumuno ng uring proletaryado sa pamamagitan 
ng Partido sa nagkakaisang prente.. Dapat na 
palawakin at palakasin ang batayang pwersa ng uring 
manggagawa at magsasaka. Kabigin sa rebolusyon 
ang peti-burgesyang lungsod upang mapalakas ang 
mga saligang pwersa. Suportahan at hamigin ang 
pambansang burgesya upang ibayo pang mapalakas 
ang mga progresibong pwersa. Samantalahin ang 
hidwaan sa hanay ng mga naghaharing uri upang 
ikonsentra ang paglaban sa naghaharing paksyong 
Marcos Jr-Duterte. 


Nararapat na buong sikhay na abutin ng Partido 
ang pinakamalawak na hanay ng mamamayang 
Pilipino at buuin ang pagkakaisa laban sa ilehitimong 
rehimeng US-Marcos-Duterte. Alinsunod dito, ilunsad 
ang mga pakikibakang armado at di-armado, ligal at 
iligal, at hayag at lihim upang buong giting na labanan 
ang pasistang teror ng rehimen. 


Dapat na isakatuparan ng BHB ang paglulunsad ng 
mga matatagumpay na taktikal na opensiba laban sa 
pasista't mersenaryong pwersa ng AFP-PNP at iba pang 
pribadong goons laluna yaong may pinakamalalaking 


krimen sa sambayanan. Ang matatagumpay na putok 
ng mga taktikal na opensiba ng BHB ang patunay ng 
di-magagaping rebolusyonaryong diwa't lakas ng 
sambayanang Pilipino laban sa pasistang teror ng 
ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte. 


Kailangang malawak na sumulong ang anti- 
pasistang pakikibaka ng mamamayan na pinapalalim 
ng anti-pyudal na pakikibaka at itinataas sa anti- 
imperyalistang pakikibaka. Lahat ng atrosidad ng 
kaaway laban sa mamamayan ay ilantad, labanan at 
tiyaking panagutin ang mga salarin. Dapat na ibunsod 
ang matapang at maingay na paglaban ng masa kaugnay 
nito. Dalhin ang labanan hanggang internasyunal. 
Ibayo pang itulak ang paglaban sa impyunidad at 
pagpapanagot sa mga pinakapangunahing kapural sa 
mga paglabag sa karapatang pantao at internasyunal 
na makataong batas. 


Sa lahat ng pagkakataon, pangalagaan ang 
seguridad ng Partido at ng masa. Dapat na 
magpakahusay sa pagsasakatuparan ng sistema ng 
pagsisikreto at kilusang lihim. Pagkaitan ni katiting na 
impormasyon ang kaaway. Mahigpit na panghawakan 
ang mga patakarang panseguridad ng Partido, laluna 
ang pangangalaga sa mga internal na impormasyon at 
ang panuntunan sa gerilyang pagkilos ng BHB. Sa 
ganito, gawing inutil ang makabagong sandata at 
kagamitang pandigma ng kaaway. Sa lahat ng 
pagkakataon palaging ipauna ang pangangalaga sa 
seguridad at kapakanan ng Partido at ng masa. 


ISULONG ANG DRB HANGGANG TAGUMPAY! 
MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS! 
MABUHAY ANG REBOLUSYONG PILIPINO! 


#JOMALIVESON #PKP54 #TIYAKANGTAGUMPAY 


